Plaid Cymru 
Party of Wales 


Ni yw 
Cymru 





Etholiad Cyffredinol 

Maniffesto 2019 











I 

1 1 1 . : 

















Bydd pleidlais dros Blaid 
Cymru yn yr Etholiad 
Cyffredinol ar 12 Rhagfyr 
yn bleidlais i Gymru aros yn 
yr Undeb Ewropeaidd ac 
adeiladu dyfodol ffyniannus. 




Bydd pleidlais dros Blaid Cymru yn yr Etholiad Cyffredinol ar 12 
Rhagfyr yn bleidlais i Gymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd ac adeiladu 
dyfodol ffyniannus. 

Nid yw San Steffan yn gweithio i Gymru. Fel prif blaid Aros Cymru, 
mae Plaid Cymru yn unedig yn ei nod i sicrhau bod Cymru yn 
aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd. Yrydym yn ymgyrchu i roi’r 
penderfyniad yn ôl i’r bobl mewn refferendwm. 


Fydd dim ffurf ar Brexit yn 
dda i Gymru. Byddai’n difetha 
bywoliaeth miloedd o’n pobl. 
Byddai cynllun y Torì'aid i ddod 
â Chymru allan o’r Farchnad 
Sengl a’r Undeb Tollau yn taro 
economi Cymru yn galed. Mae 
rhagolygon y Llywodraeth ei 
hun yn awgrymu y bydd yn 
arwain at arafu mewn twf o 
-5.5% o leiaf erbyn 2030. 


Yn yr etholiad hwn mae Plaid Cymru yn ymgyrchu dros bolisì'au fydd 
yn gwella yn uniongyrchol fywydau teuluoedd Cymru, yn mynd i’r 
afael a’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth, yn hybu ein heconomi, 
ysgolion a’r gwasanaeth iechyd, yn darparu gofal personol am ddim i 
bobl hŷn, ac yn codi 50,000 o blant Cymru allan o dlodi. 

Bydd yr holl gynlluniau hyn yn fwy anodd o lawer i’w gweithredu os 
caiff Cymru ei llusgo allan o’r UE gan lywodraeth San Steffan galed o’r 
aden dde. 

Tra bod gwleidyddion San Steffan wedi eu cloi mewn clymau dros 
Brexit, mae Cymru’n cael ei gadael ar ôl. Mae’n bryd cael newid yng 
Nghymru. Mae’n bryd pleidleisio dros Blaid Cymru. 








Ni yw’r dyfodol. 

Ein Pum Blaenoriaeth 
Allweddol i Gymru: 


01 

02 


Chwyldro Swyddi Gwyrdd i Gymru 

Creu degau o filoedd o swyddi newydd ledled Cymru trwy 
roi sbardun i raglen fuddsoddi gwerth biliynau o bunnoedd 
mewn ynni adnewyddol, seilwaith trafnidiaeth a thechnoleg 
ddigidol, gyda’r nod o wneud Cymru yn genedl rydd o 
garbon a phlastig untro erbyn 2030. 


Gofalu am Bawb 

Gofal cymdeithasol am ddim i’r henoed a dinasyddion 
bregus eraill trwy Wasanaeth lechyd a Gofal 
cenedlaethol newydd, gyda 1,000 yn ychwanegol o 
feddygon newydd, 5,000 o nyrsys newydd a 100 o 
ddeintyddion newydd i’r GIG fydd yn cynnig mynediad 
diwni'ad at iechyd a gofal i bawb ym mhob cwr o Gymru. 







03 

04 

05 



Chwarae Teg i Deuluoedd 

Gofal plant cyffredinol am ddim am 40 awr yr wythnos, 
a thaliad newydd o £35 yr wythnos i bob plentyn mewn 
teulu incwm isel, fydd yn codi 50,000 o blant yng 
Nghymru allan o dlodi. Hefyd, £300m yn ychwanegol i 
ysgolion a cholegau i roi’r cychwyn gorau i’n plant mewn 
bywyd. 

Gweithredu ar Dai 

Buddsoddiad o bwys mewn cartrefi fforddiadwy sy’n 
amgylcheddol gynaliadwy, a rhyddhad rhent i bobl sy’n 
talu mwy na 30% o’u hincwm ar rent. 

Ymladd Troseddau 

Creu system gyfiawnder i Gymru, datganoli plismona 
a chreu cronfa atal troseddau newydd i recriwtio 1,600 
o heddweision ychwanegol, o leiaf ddau ar gyfer pob 
cymuned yng Nghymru, i’n cadw’n ddiogel. 



EIN GW&LEDIGAETH 
Pam eiwbod yn arwain 
Cymru i aros yn yr UE 

Adam Price AC 








9 




Wrth alw’r trydydd etholiad mewn pedair blynedd, mae 
pleidiau San Steffan yn cynnig cwpan o wenwyn rhwng 
dwy blaid ranedig. Mae un dan anA/einiad gŵr sy’n 
benderfynol anonest ynghylch Brexit, a’r llall yn cael ei 
harwain gan rywun sydd, a bod yn hollol onest, yn ddi- 
glem. A chynghorir y naill a’r llall gan gyn-ddisgyblion 
ysgolion bonedd sy’n gweld gwleidyddiaeth fel rhyw fath 
o gêm. 

Felly yn hytrach na bod amdanynt hwy, beth am wneud 
yr etholiad hwn amdanom ni, ein huchelgais dros Gymru. 
Gallwn dorri patrwm canrif o etholiadau lle mae Cymru 
wedi rhoi cefnogaeth lethoS i bleidiau San Steffan. 

Wedi’r cyfan, beth gawsom ni o’r buddsoddiad hwnnw? 
Rydym ar ben anghywir pob tabl cynghrair. Rydym ar 
ddiwedd ciw hir am fuddsoddiad gan y Llywodraeth. Mae 
gennym setliad cyllido gwaeth a llai o’r mecanweithiau 
economaidd dros dreth a benthyca a roddwyd i’r Alban 
neu Ogledd Iwerddon. Yn wir, petai gan Gymru yr un 
lefel o gyllido â’r Alban buasem yn derbyn £1.5 biliwn yn 
ychwanegol y flwyddyn. 

Edrychwch ar y ffordd mae’r Alban, ei hanghenion a’i 
blaenoriaethau wedi saethu i frig yr agenda gwleidyddol 
oherwydd grym ac amlygrwydd yr SNR Dyma andros 
o wers i ni yma yng Nghymru. Os pleidleisiwn dros 
Blaid Cymru, yna bydd ein gwlad, ei phroblemau, a’i 
hanghenion yn cael eu trin gyda’r parch a haeddant. 

Mae cymaint yng Nghymru sydd angen ei wella. Mae tlodî 
plant yn codi, disgwyliad einioes yn cwympo, ein seilwaith 
trafnidiaeth yn methu, digartrefedd ar lefel argyfwng. 

Gallwn ddatrys y problemau hyn, ond nid trwy bleidleisio i 
Lafur sydd mewn Llywodraeth ym Mae Caerdydd ac sydd 
wedi ein methu ers dwy ddegawd. Ac yn sicr nid trwy 
bleidleisio dros y Ceidwadwyr, sydd mewn grym yn San 
Steffan ac sydd wedi ein methu trwy ddegawd o lymder. 




10 




Gallwn ddatrys y broblem trwy bleidleisio drosom ein 
hunain, trwy anfon mwy o ASau Plaid Cymru î San Steffan 
nac erioed yn ein hanes. 

Byddant yn brwydro dros refferendwm llais terfynol fel 
y gallwn osgoi cytundeb Brexit gwael. Boed yn Brexit 
Toríaidd neu Brexit Llafur, byddai’r naill a’r llall yn dinistrio 
ein dyfodol economaidd. 

Mae gan ein ASau enw da am wneud mwy o argraff nac 
y mae eu niferoedd yn awgrymu. Maent wedi sefyll yn 
ddiflino yn erbyn sefydliad San Steffan - ac wedi rhoi 
Cymru’n gyntaf. 

Am mai dyna mae Plaid Cymru yn wneud o hyd. Ein 
gwlad, ein cymunedau, a buddiannau ein cenedl sydd 
wastad yn brif flaenoriaeth i ni. Gyda Johnson a Corbyn, 
y cyfan gawn ni yw mwy o lanast San Steffan. Mae Plaid 
Cymru yn ymgyrchu i roi diwedd ar Brexit unwaith ac am 
byth trwy Bleidlais y Bobl. 

Er gwaetha’r holl sŵn a’r crochlefain ddaw o’r ymgyrch 
hon, credaf mai dyma’r etholiad ble bydd Cymru yn 
darganfod ei llais fel cenedl. 

Rydym yn dweud: Ni yw Cymru! 

Ond rydym hefÿd yn dweud: Ni yw Ewrop! 

Fe ddaeth yr awr. 











“Er gwaetha’r 
holl sŵn a’r 



o’r ymgyrch 
hon, credaf mai 
dyma’r etholiad 
ble bydd Cymru 
yn darganfod ei 
llais fel cenedl.” 


13 


Refferendwm Dewis Terfynol 


Bu Plaid Cymru yn ymgyrchu ers amser dros Bleidlais y Bobl i roi 
terfyn ar anhrefn Brexit, i ddiogelu lle Cymru yn Ewrop, a’r miloedd o 
swyddi sy’n dibynnu ar ein haelodaeth o’r UE. 

Gwastraffodd y Torì'aid dair blynedd ar eu prosiect Brexit ffaeledig, ac 
maent wedi gwrthod dro ar ôl tro â rhoi dewis terfynol i’r bobl. 


Bargen y Torîaid 

Mae Plaid Cymru yn gryf yn erbyn bargen Brexit drychinebus Boris 
Johnson. Mae’n ein rhoi ar Iwybr allan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb 
Tollau. Mae rhagolygon y Llywodraeth ei hun, a wnaed ym mis 
lonawr 2018, yn awgrymu y byddai’n arwain at arafu twf yn y DG o 

-5.5% wedi 15 mlynedd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. I Gymru, 
byddai hyn yn debyg o fod yn waeth oherwydd bod ein heconomi yn 
dibynnu’n drwm ar allforion i’r UE. 

Brexit dall yw hyn, nad yw’n rhoi unrhyw sicrwydd am yr hyn fydd yn 
digwydd wedi’r cyfnod trosiannol, fydd yn cael ei drafod o safle wan 
eithriadol. 

Nid yw’n gwarantu hawliau gweithwyr na safonau amgylcheddol - 
gyda sicrwydd yn y Datganiad Gwleidyddol nad yw’n rhwymo neb, 
yn hytrach na’r Cytundeb Ymadael fyddai wedi rhwymo’n gyfreithiol. 

Allwn ni ddim rhoi ein hawliau yn nwylo Boris Johnson. 

Mae’n rhoi ffin galed ym Môr Iwerddon, gan greu anhrefn yng 
Nghaergybi ac Aberdaugleddau. Mae ein porthladdoedd gorllewinol o 
bwysigrwydd strategol mawr i’n cenedl - fe wnaiff Plaid Cymru bopeth 
yn ei gallu i’w hamddiffyn. 

Mae’n gwadu llais i’n Senedd. Er iddi bleidleisio’n gyson o blaid aros 
yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau, a chefnogi Pleidlais y Bobl, 
anwybyddwyd ein senedd dro ar ôl tro. 


Parhad o Anhrefn Brexit 

Mewn gwirionedd, mae cytundeb y Torì'aid yn ddim cytundeb trwy 
ffordd arall. Mae’n golygu y byddwn yn sownd yn trafod Brexit am 
y deuddeng mis nesaf. Byddwn wedyn yn wynebu Brexit arall heb 
gytundeb ar ymyl y dibyn yn Rhagfyr 2020 os na fydd cytundeb 
masnach rydd wedi digwydd, gyda’r holl niwed economaidd y 
gwyddom y byddai hynny’n achosi i Gymru. 





14 



Byddai gadael heb gytundeb, gyda thariffau’n cael eu gosod ar ein 
hallforion cig oen, yn cael effaith ddifrifol aramaethyddiaeth Cymru. Byddai 
hefyd yn codi’r perygl o brinder cyflenwadau hanfodol o feddyginiaethau a 
bwyd ffres. Mae’n bosib o hyd ein bod yn wynebu trychineb Brexit caled, a 
diogelu lles pobl Cymru yw prif flaenoriaeth Plaid Cymru. 

Nid yn unig y byddai gadael heb gytundeb yn difrodi’r bunt, byddai’n 
rhoi diwedd ar amaethyddiaeth Cymru ac yn amddifadu miliynau o 
bobl o feddyginiaethau a bwyd ffres hanfodol. Mae trychineb Brexit 
caled yn dal yn bosibilrwydd, a diogelu lles pobl Cymru yw prif 
flaenoriaeth Plaid Cymru. 


• Gallai Brexit arwain at ostyngiad difrifol yn nhwf economi Cymru. 
Bydd aros yn yr UE yn rhoi i’r economi y sicrwydd na fu yno ers tair 
blynedd. 

• Byddai Brexit yn arwain at dariffau enfawr ar fewnforion - mor 
uchel â 84% ar gig eidion a 48% ar gig oen. Byddai aros yn yr UE 
yn caniatáu i ffermwyr gadw eu marchnadoedd presennol heb 
darfu. 

• Bydd Brexit yn arwain at ansicrwydd enfawr i’r miloedd o 
ddinasyddion yr UE yn ein cymunedau yng Nghymru, ac i’r rhai 
hynny o Gymru sy’n byw yng ngweddill Ewrop. Mae aros yn yr UE 
yn golygu cydraddoldeb - croesawu dinasyddion yr UE i Gymru a 
rhoi cyfle i’n pobl ifanc fyw, gweithio ac astudio ar draws yr UE. 

Mae’r Torì'aid wedi gwastraffu tair blynedd yn mynd ar ôl cytundebau 
niweidiol sy’n dangos eu dirmyg llwyr tuag at Gymru. Mae’n bryd rhoi 
diwedd ar eu llanast - trwy atal Brexit. 



Record Plaid Cymru 

Yn dilyn refferendwm 2016, gweithiodd Plaid Cymru’n galed i ddeall 
effeithiau posib Brexit ac aeth ati i weithio gyda Llywodraeth Cymru 
i gynhyrchu polisi cyffredin gyda’r nod o liniaru effeithiau gwaethaf 
gadael yr UE. 

Yr oedd ein gwaith yn cydnabod y canlynol: 

• Mae dwy ran o dair o allforion Cymru yn mynd i wledydd yr UE. 

• Mae ein llwyddiant i ddenu buddsoddiad o dramor yn dibynnu 

i raddau helaeth ar fynediad at farchnad sengl yr UE o fwy na 500 
miliwn o gwsmeriaid. 

• Mae 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar fasnachu 
dilestair gydag Ewrop. 





15 



Felly, galwodd Plaid Cymru am: 

• Aelodaeth lawn o Farchnad Sengl yr UE am nwyddau, 
gwasanaethau a chyfalaf - gan gynnwys ein cynhyrchion 
amaethyddol a bwyd allweddol. 

• Cymru i aros yn yr Undeb Tollau fel bod modd masnachu nwyddau 
yn rhydd gyda thros 80 o wledydd ledled y byd. 


Fel cynrychiolydd Plaid Cymru ar Bwyllgor Dethol Brexit yn 
Nhŷ’r Cyffredin, mae Hywel Williams wedi gweithio’n ddiflino i 
graffu ar y modd trychinebus y mae Llywodraeth Prydain wedi 
trin y broses drafod. Mae wedi sicrhau y bu buddiannau Cymru 
ar flaen meddyliau aelodau’r Pwyllgor, yn enwedig pryderon 
am ddiwydiannau ac amaeth Cymru, yn ogystal â’r effaith ar 
borthladdoedd Cymru fyddai’n deillio o adael yr Undeb Tollau 
a’r Farchnad Sengl. 


Mae Marchnad Sengl ac Undeb Tollau’r UE yn hanfodol i’n cyflogwyr 
gartref ac i ddenu mewnfuddsoddiad a chreu swyddi, a dyma fuasai’r 
lleiafswm fyddai ei angen i amddiffyn buddiannau economaidd Cymru. 
Dyna pam y gwnaethom bleidleisio drostynt pan ddaeth y cyfle yn 
San Steffan. Ar yr un pryd, fe wnaethom ni ym Mhlaid Cymru ddweud 
y buasai hyn dal yn waeth nac aros yn yr UE. Er y byddai modd i ni 
drafod sefyllfa lle gallai Cymru aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb 
Tollau, byddai bod y tu allan i’r UE yn golygu na fyddai gennym lais 
dros benderfyniadau yn y dyfodol am y ffordd y buasent yn datblygu. 

Yn wir, ers y refferendwm, dioddefodd diwydiannau a swyddi o 
ganlyniad i Brexit a’r hinsawdd ansicr fel y mae. Bydd aros yn yr UE yn 
ein galluogi i ddiogelu swyddi a bydd gallu mynd yn hawdd at Ewrop 
yn annog cwmni'au tramor pwysig i fuddsoddi yng Nghymru. 






16 




Cytundebau Masnach 

Yr oedd y syniad y buasai creu cytundebau masnach newydd 
unwaith i ni fod allan o’r UE yn hawdd yn un arall o’r addewidion 
afrealistig a wnaed yn ystod y refferendwm. Rhybuddiodd Plaid 
Cymru o’r dechrau’n deg y byddai’n amhosib i Lywodraeth Prydain 
drosglwyddo’r 40 a mwy o gytundebau masnach y mae’n elwa arnynt 
ar hyn o bryd trwy ei haelodaeth o’r UE. Hyd yma, 18 cytundeb yn unig 
a wnaeth y DG, sef cyfran fechan iawn o gyfanswm masnach y DG. 

Fel gwladwriaeth gyda phoblogaeth o 67 miliwn, ni fydd Prydain mewn 
sefyllfa i arwain mewn trafodaethau gydag UDA, a’i phoblogaeth o 328 
miliwn. Byddai cytundeb masnach gydag UDA, o gael blaenoriaeth 
dros yr UE, o raid yn golygu y byddai’n rhaid i’r DG ddilyn rhai o 
reoliadau UDA. 

Bydd Plaid Cymru yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd unrhyw bolisi 
masnach yn y dyfodol yn cynnal camau gwarchod cymdeithasol, 
iechyd ac amgylcheddol. Wnawn ni fyth gefnogi cytundebau 
fydd yn gwanhau’r safonau a’r rheolau ar ddiogelwch bwyd a 
meddyginiaethau. 


Tra bod AS y Blaid dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr 
Jonathan Edwards wedi tynnu sylw at fater pwysig tariffau 
amaethyddol os na cheir cytundeb, yr oedd Llywodraeth 
Prydain wedi awgrymu cymerai agwedd ddi-hid pe na cheid 
cytundeb, gan ddileu camau diogelu hanfodol. 


Fe wnawn frwydro bob cyfle a gawn i wrthwynebu unrhyw ymgais i 
agor y GIG i breifateiddio mewn cytundebau masnach yn y dyfodol. 

Mae gan Gymru well dyfodol yn yr UE gyda’i safonau rheoleiddio 
uchel, a’i phoblogaeth o dros 500 miliwn o bobl. 

Bydd Plaid Cymru yn sicrhau yr ymgynghorir â holl seneddau 
cenedlaethol y DG trwy gydol y trafodaethau ar gytundebau masnach 
yn y dyfodol, a bod y broses gadarnhau yn cynnwys cadarnhad gan y 
Senedd, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon. 





Amaethyddiaeth 


Mae gan Brexit oblygiadau difrifol i ffermwyr Cymru. Yng Nghymru, daw 
mwy na hanner incwm ffermwr o daliadau uniongyrchol a dderbynnir 
trwy Bolisi Amaethyddol Cyffredin yr UE. 

Os byddwn yn gadael yr UE, mae Llywodraeth Lafur Cymru yn bwriadu 
dilyn Llywodraeth Geidwadol y DG trwy ddirwyn taliadau uniongyrchol 
i ffermwyr i ben a sefydlu system newydd amgylcheddol o reoli tir. Yn y 
cyfamser, bydd ffermwyryn yr Alban, Gogledd Iwerddon a gweddill 27 
yr UE yn cadw taliadau uniongyrchol, gan greu maes chwarae anwastad 
i ffermwyr Cymru gan danseilio hyfywedd ei busnesau. 


Gwnaeth Ben Lake o Geredigion achos cryf i’r Adran 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y dylai pob gwlad yn 
y DG gael llais cyfartal ynghylch cyfanswm yr arian a neilltuir 
i ffermio. 


Yn y cyfamser, petaem yn gadael yr UE heb gytundeb, gallai ffermwyr 
wynebu tariffau serth ar werthu eu cigoedd yn eu prif farchnad - 
gweddill yr UE. Mae’n hanfodol ein bod yn amddiffyn y fferm deuluol 
Gymreig trwy aros yn yr UE - fydd yn hanfodol i’n cymunedau gwledig, 
yr economi a’n diwylliant. 






18 




Gweithgynhyrchu 

Mae ansicrwydd am Brexit eisoes yn cael effaith ar weithgynhyrchu. 
Cyhoeddwyd y bydd 1,700 o swyddi yn cael eu colli yn Ford ym 
Mhen-y-bont, 220 arall yn Schaeffler a 95 yng ngwaith cydrannau ceir 
Calsonic Kansei yn Llanelli. 

Cafwyd dirywiad difrifol hefyd mewn mewnfuddsoddi ers refferendwm 
2016, gyda Chymru ar waelod tabl y gynghrair. 16.5% oedd y 
gostyngiad cyfartalog mewn prosiectau newydd oedd yn dod i 
mewn ledled y DG, ond i Gymru roedd yn 46%. Mae Nissan yn rhoi’r 
gorau i’w cynlluniau i adeiladu un o’u ceir blaenllaw yn Sunderland. 
Mae’r cwmni'au electronig mawr Sony a Panasonic yn symud eu 
pencadlysoedd o Lundain i Amsterdam ac y mae Honda yn cau ffatri 
yn Swindon, fydd yn effeithio ar hyd at ddwsin o gyflenwyr mawr yn 
y diwydiant ceir yng Nghymru. Yn y cyfamser, mae Airbus, sydd yn 
cyflogi 6,000 o bobl ym Mrychdyn yng ngogledd-ddwyrain Cymru a 
500 arall yng Nghasnewydd, wedi cyhoeddi y bydd Brexit yn fygythiad 
i benderfyniadau am fuddsoddi a gobeithion am swyddi yn y dyfodol. 



Hawliau Dinasyddion 

Nid problem economaidd yn unig yw Brexit - mae’n rhwygo hawliau ymaith 
oddi wrth filiynau o bobl. Mae miloedd o bobl o bob cwr o Ewrop wedi 
anrhydeddu ein gwlad trwy ddewis byw gyda ni, i gyfrannu i’n cymdeithas, i 
ddod yn Gymry. 

Cawsant addewid o’r cychwyn na fyddai eu hamgylchiadau yn newid o 
ganlyniad i Brexit. Fodd bynnag, mae “Cynllun Ymsefydlu’r UE” y Tori'aid 
yn trin pobl fel dinasyddion eilradd, gan orfodi miliynau o bobl ledled y DG 
i wneud cais i aros yn eu cartrefi eu hunain. Golyga safbwynt Llywodraeth 
Prydain na fydd gan unrhyw un nad yw’n gwneud cais erbyn y terfyn 
amser (31 Rhagfyr 2020 os na cheir cytundeb, neu 30 Mehefin 2021 os ceir 
cytundeb) yr hawl i aros yn y DG a gallant wynebu cael eu hanfon o’r wlad. 


Mae Plaid Cymru wedi arwain yr ymgyrch yn San Steffan a 
Brwsel ar hawl pobl Cymru i gadw eu statws fel Ewropeaid 
Cymreig, i sicrhau parhad dinasyddiaeth Ewropeaidd wedi 
Brexit. 

Yn 2018, cefnogodd Tŷ’r Cyffredin gynnig gan Blaid Cymru i 
ganiatáu parhad dinasyddiaeth Ewropeaidd wedi i adael yr 
UE, galwad a gefnogwyd hefyd gan fudiadau megis Open 
Britain, Best for Britain a phapur newydd y New European. 
Sicrhaodd ein ASE Jill Evans hefyd gefnogaeth eang yn 
Senedd Ewrop i’r cynnig. 










19 



Byddai Plaid Cymru yn newid y system o wneud cais am Statws 
Sefydledig yn system gofrestru, gan sicrhau y dylai pob dinesydd o’r 
UE sy’n trigo yn y DG cyn y dyddiad gadael fod â’r hawl i fyw yma 
yn barhaol, ac y bydd gan bawb sydd â hawl i statws sefydledig yr un 
hawliau. 



System Fewnfudo Gymreig 

Mae mewnfudwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr a phwysig i fywyd 
Cymru, yn economaidd a diwylliannol. Mae mewnfudo yn bwysig i lawer 
o’n sectorau allweddol. Er enghraifft, mae mewnfudwyr yn gwneud 
cyfraniad pwysig i’n GIG. Hyfforddwyd 30% o’n meddygon dramor, 
gyda 6% yn cael eu hyfforddi yng ngwledydd yr UE. Aros yn yr UE yw’r 
ffordd orau o amddiffyn hawliau dinasyddion yr UE i weithio yma. 

Mae’r Llywodraeth San Steffan hon yn cynnig polisì'au mewnfudo 
afresymol na all weithio fydd yn difrodi economi Cymru. Yn hytrach, mae 
arnom angen polisi mewnfudo rhesymol sy’n gweithio i Gymru, lle gall 
myfyrwyr a’r sawl sy’n creu swyddi ddod, ond nad yw cyflogau’n cael 
eu tanseilio. 


Mewn llywodraeth, bydd Plaid Cymru yn creu Gwasanaeth Ymgynghori 
Cymreig ar Fudo fel y gallwn gael system sydd yn cau bylchau sgiliau, 
yn enwedig mewn amaethyddiaeth a gofal cymdeithasol, ac sy’n 
amddiffyn ein gwasanaeth iechyd rhag prinder staff. 

Bydd Plaid Cymru hefyd am ddatganoli polisi mudo, fel y gall Cymru 
osod ei chwota mudo ei hun yn ôl ein hanghenion ein hunain, gyda mwy 
o hyblygrwydd, er enghraifft, wrth brosesu fisas i entrepreneuriaid. 

Lle mae prinder sgiliau, dylem fod yn mynd ati i recriwtio ar draws yr UE. 
Hefyd, rhaid cymryd myfyrwyr rhyngwladol allan o dargedau mudo net. 

Bydd aros yn yr UE yn galluogi ein myfyrwyr a’n hymchwilwyr i astudio 
yn unrhyw le yn Ewrop, ac y mae hyn er budd i Gymru a’r DG gyfan. 

Mae’n hanfodol fod yr holl fudwyr yn cael eu trin gydag urddas a pharch 
i’w hawliau dynol. Rydym eisiau gwarchod hawliau gweithwyr mudol a 
gwrthweithio pob ffurf ar gam-fanteisio ar lafur a llafur gorfodol. 

Mae Plaid Cymru yn gyson wedi galw am warchodaeth gyfreithiol i 
hawliau holl ddinasyddion yr UE yn y DG a dinasyddion yr DG yn yr UE. 





20 



Fel gwledydd eraill yr UE, rhaid i ni ysgwyddo ein cyfrifoldebau a rhoi 
cymorth a chefnogaeth i’r rhai sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth. 

Rhaid i ni gymryd agwedd fwy dyngarol a dangos mwy o gydsafiad 
gyda ffoaduriaid, gan gynnwys y rhai sy’n croesi Môr y Canoldir dan 
amgylchiadau enbyd. Byddwn yn arwain yr alwad am bolisi mudo 
i’r UE ar sail cydsafiad, sy’n golygu symud tuag at system fudo 
seiliedig ar ddyraniad teg o geiswyr lloches ar draws yr holl Aelod- 
Wladwriaethau. 

Yng Nghymru, mae Plaid Cymru eisiau i Gymru fod yn genedl lloches i 
ffoaduriaid sy’n dianc rhag rhyfel a gormes a bydd yn helpu ffoaduriaid 
a cheiswyr lloches i gymhathu i gymdeithas Cymru. 





Mae’r dystiolaeth yn 
glir - byddai Brexit 
yn hynod niweidiol i 
gymunedau Cymru. 
Dyna pam ein bod 
yn ymgyrchu dros 
refferendwm Dewis 
Terfynol lle bydd Plaid 
Cymru yn ymgyrchu 
dros Aros. 












5 “Aelodau 
Seneddol 
Plaid Cymru 
sy’n atgoffa 
San Steffan 

bod Cymru’n 

bodoli. 





Yr ydym yn deall mai newid hinsawdd, 
ynghyd â chwymp bioamrywiaeth ledled y 
byd, yw’r her sy’n diffinio ein hamseroedd. 
Mae’r argyfwng hinsawdd, dinistrio natur 
a gor-ddefnyddio adnoddau naturiol yn 
bygwth sylfeini lles y ddynoliaeth. Gyda 
bioamrywiaeth yn dirywio, aer llygredig ac 
argyfwng hinsawdd sy’n cyflymu, nawr yw’r 
amser i weithredu. 

Mae gan Gymru yr adnoddau naturiol i 
arwain y byd mewn technoleg adnewyddol 
ac ymdrin â’r her fwyaf i’r byd yn ein 
hamser. Os ydym o ddifrif am fynd i’r afael 
â newid hinsawdd, mae angen i ni ddechrau 
buddsoddi yn yr economi werdd ac 
adeiladu’r gweithlu sydd ei angen i’w wneud 
yn ìlwyddiant trwy fuddsoddi yn ein pobl. 

Dyna pam y bydd Plaid Cymru yn 
gweithredu Chwyldro Swyddi Gwyrdd a fydd 
yn sicrhau bod Cymru yn trosi i ddod 100% 
yn hunangynhaliol, mewn ynni adnewyddol 
erbyn 2030. Bydd ein Chwyldro Adnewyddoì 


yn creu degau o filoedd o swyddi sgiliau 
uchel yng Nghymru dros y deng mlynedd 
nesaf. 

Mae Jonathan Edwards o Ddwyrain 
Caerfyrddin a Ben Lake o Geredigion 
wedi ymgyrchu’n ddiflino gydag ymgyrch 
Traws Link Cymru i greu coridor 
rheilffordd cenedlaethol gan gychwyn 
gyda Chaerfyrddin i Aberystwyth. 

O ganlyniad i’r fargen ar y Gyllideb rhwng 
Plaid Cymru a Llywodraeth Lafur Cymru, 
comisiynwyd Mott MacDonald i gynnal 
astudiaeth dichonoldeb ar y prosiect. 
Gweithiodd allan, petai’r lein yn rhedeg 
erbyn 2024, y byddai’n cynhyrchu 370,000 
taith. Byddai hynny’n cotíi i 425,000 erbyn 
2027 a 489,000 erbyn 2037. 

L _ j 







Chwyldro Swyddi 
Gwyrdd i Gymru 


Rydym yn mynnu bod Llywodraeth y DG yn neilltuo 1 y cant yn 
ychwanegol o GDP y flwyddyn i fuddsoddi mewn ynni adnewyddol 
dros y deng mlynedd nesaf. Yng Nghymru byddai hyn yn caniatáu i ni 
fuddsoddi £1 Sbiliwn yn ychwanegol trwy Chwyldro Swyddi Gwyrdd 
Cymreig i symud yr economi ymaith o Lundain. Hefyd, byddwn yn 
pwyso ar y Trysorlys i ganiatáu i Lywodraeth Cymru fenthyca ar eu 
cyfrif hyd at £5biliwn ar gyfer buddsoddi cyfalaf. 

Yng Nghymru bydd hyn yn caniatáu i ni fuddsoddi cyfanswm o £20 
biliwn yn ein chwyldro swyddi gwyrdd. Bydd y symiau hyn yn gadael 
i ni greu degau o filoedd o sgiliau coler werdd gyda swyddi uchel, 
gan ganiatáu i Gymru arwain y ffordd yn y frwydr i fynd i’r afael â’r 
argyfwng hinsawdd. 


Cronfa Cymru i’r Dyfodol 

Bydd y gallu buddsoddi hwn yn caniatáu i ni sefydlu Cronfa Ail-lunio 
Genedlaethol i ail-adeiladu Cymru. Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn 
2021 yn cychwyn ar y rhaglen fwyaf o ail-lunio a welodd ein cenedl ers 
datganoli. Mae gennym gynllun cynhwysfawro fuddsoddi’n genedlaethol 
mewn seilwaith gwyrdd gyda’r bwriad o wrthdroi degawdau o ddirywiad. 

Fe gymer y dasg enfawr hon genhedlaeth, ond rhaid i ni gychwyn yn awr 
er mwyn sicrhau ein bod yn gadael amgylchedd diogel i’n plant. 





26 


Chwyldro Swyddi 
Gwyrdd i Gymru 


Gallai prosiectau gynnwys: 

Seilwaith Trafnidiaeth Gwyrdd 

• Creu Cwmni Seilwaith Band Eang Cymreig i warantu mynediad 
llawn at fand eang ffeibr-cyflawn i bob cartref a busnes yng 
Nghymru erbyn 2025. 

• Trydaneiddio’r holl brif reilffyrdd erbyn 2030. Byddwn yn cwblhau’r 
bwriad i drydaneiddio Rheilffordd Cymoedd De Cymru. Y lein nesaf 
i’w thrydaneiddio ddylai fod Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru . 

• Adeiladu uwch-Fetro i dde-ddwyrain Cymru gyda rheilffyrdd a 
gorsafoedd newydd fel canolfannau datblygu. 

• Adeiladu Metro newydd Bae Abertawe a Chymoedd y Gorllewin, ac 
ail-agor gwasanaethau rheilffordd i Gymoedd Amman, Tawe, Nedd 
a Dulais. 

• Datblygu metro i ogledd-ddwyrain Cymru ac adleoli Depo 
Trafnidiaeth Cymru o Gaer i ogledd Cymru. 

• Creu rheilffordd traws-Cymru: cysylltu cymunedau arfordirol Cymru 
trwy ail-agor lein Caerfyrddin i Aberystwyth ynghyd ag ail gyfnod i 
gysylltu ein cymunedau o’r de i’r gogledd. 

• Traws-Reilffordd i’r Cymoedd, o Porth i Bont-y-pŵl. 

• Ehangu rhwydwaith bysus Traws Cymru gyda bysus o ansawdd 
uchel wedi’u pweru gan ffynonellau ynni adnewyddol. 

• Bydd Trafnidiaeth Cymru yn creu cwmni bysus rhanbarthol newydd 
mewn dwylo cyhoeddus i dde Cymru. Bydd hyn yn uno Bysus 
Caerdydd a Chasnewydd gyda First Cymru i roi gwasanaethau 
bysus ychwanegol rhwng dinasoedd Casnewydd, Caerdydd ac 
Abertawe, a gwasanaethau ychwanegol ar draws y cymoedd. 


Seilwaith Ynni Gwyrdd 

• Morlynnoedd Llanw i Fae Abertawe, Caerdydd a Bae Colwyn 

• Adeiladu fferm wynt yn y môr oddi ar Ynys Môn. 

• Adeiladu morglawdd ar Afon Wysg. 

• Rhwydwaith o gridiau ynni lleol i Gymru. 

• Newid deddfwriaeth cynllunio defnydd tir i wreiddio llwybr cyflym 
ar gyfer cynlluniau ynni cymunedol megis prosiectau trydan dŵr, 
gyda rhagdyb o blaid datblygu. 





27 


Chwyldro Swyddi 
Gwyrdd i Gymru 


Seilwaith Cymdeithasol ac Economaidd Gwyrdd 

• Rhaglen gynhwysfawr o Dai Gwyrdd gwerth £5bn i wella 
effeithlonrwydd ynni tai yng Nghymru a lleihau tlodi tanwydd 

• Adeiladu 20,000 o dai cymdeithasol gwyrdd. 

• Creu Corfforaeth Ddatblygu Drefol newydd i’r Cymoedd ac i 
ranbarth Arfor (arfordirol) gorllewin a gogledd-orllewin Cymru. 

• Dynodi canol trefi ledled Cymru fel Parthau Cyfle, gyda rhyddhad 
trethi a buddsoddiad cyfalaf i’w troi yn sbardunau datblygu gwyrdd 
lleol yn hytrach nac arwyddion o ddirywiad. 

• Byddwn yn sefydlu Parthau Gweithredu Cyflogaeth mewn 
ardaloedd gwledig a diwydiannol lle mae diweithdra’n uchel, lle 
byddwn yn cynnig eithriadau arbennig i Yswiriant Gwladol y 
cyflogwr a gwell credydau treth ar gyfer Ymchwil a Datblygu. 


Caffael yn y Sector Cyhoeddus 

Mae modd creu mwy o swyddi cyfeillgar i’r amgylchedd yn sector 
cyhoeddus Cymru trwy hyrwyddo polisì'au caffael mwy lleol. Mae llawer 
gormod o arian yn cael ei wario ar brynu nwyddau a gwasanaethau gan 
gontractwyr o’r tu allan i Gymru. Mae cwmnì'au enfawr amlwladol yn 
gwneud gwaith y gellid ei wneud gan gwmnì'au lleol. 

Bydd Plaid Cymru yn brwydro i sicrhau y bydd biliynau o bunnoedd 
mewn contractau sector cyhoeddus yn cael eu gwario yng Nghymru, 
gan amddiffyn swyddi a chadw buddsoddiad yn lleol. Fel rhan o 
reoliadau caffael cyhoeddus newydd, fe wnawn yn siŵr fod pob 
gweithiwr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a’r rhai sy’n gweithio yn 
y sector preifat sy’n gweithio i fusnesau sy’n derbyn arian cyhoeddus, 
yn ennill cyflog byw go-iawn. Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu 
defnyddio Contractau Dim Oriau ac wedi arwain galwadau ar i’r Senedd 
eu gwahardd yng Nghymru. 
















Gofal Cymdeithasol am Ddim ar 
Bwynt Angen 

Yn wyneb toriadau cyson a llym a chynnydd 
yn y galw, mae ein gwasanaethau 
cymdeithasol yn cael trafferth ymdopi, a’r bobl 
fregus sy’n eu defnyddio sydd yn dioddef. 

Bydd Gofal Cymdeithasol am ddim ar bwynt 
angen, wedi ei gyflwyno gan Wasanaeth 
lechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, yn 
sicrhau bod ein pobl hŷn yn cael eu trin 
gyda’r urddas maent yn haeddu. Yr ydym 
yn amcangyfrif y bydd hyn yn costio £300 
miliwn y flwyddyn yn ychwanegol, ac yng 
nghyd-destun cyllideb Gymreig gyffredinol o 
£17 biliwn, mae hyn yn flaenoriaeth y gellir ei 
gyrraedd. 

Caiff gofal cymdeithasol ei drawsnewid yn 
wasanaeth sydd yn rhoi annibyniaeth pobl 
uwchlaw anghenion biwrocratiaeth, sy’n 
golygu mai ein nod yw gwneud bywydau 
pobl yn werth eu byw, yn hytrach na dim ond 
cadw pobl yn fyw. Byddwn yn rhoi llawer 


mwy o bwyslais ar fuddsoddi mewn ymyriad 
cynnar a gwasanaethau iechyd a gofal ataliol 
er mwyn sicrhau y gellir cadw pobl yn iach 
ac annibynnol. Dyma’r ffordd orau o leihau’r 
pwysau ar y GIG. 

Byddwn yn sefydlu cydraddoldeb tâl ac 
amodau rhwng gweithwyr lechyd a Gofal 
Cymdeithasol. Nid oes modd cyrraedd yr 
uchelgais o gael gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn gweithio ochr yn ochr 
gyda’r anghydraddoldeb presennol. Rydym 
eisiau i’n pobl wael, hŷn a bregus gael eu trin 
a derbyn gofal yn effeithiol a chydag urddas. 
Yr unig ffordd i hyn ddigwydd yw os bydd y 
gweithlu gofal cymdeithasol wedi ei hyfforddi 
yn ddigonol, gyda’r adnoddau a’r symbyliad i 
wneud hynny. Mae cynllunio ar gyfer gweithlu 
llawn sgiliau a chynaliadwy felly yn hanfodol. 


30 



Gofalu Am Bawb 


Y Genhedlaeth Hŷn 

Fel plaid, yr ydym yn cydnabod effaith gadarnhaol pobl hŷn ar yr 
economi a byddwn yn hybu Cymru fel lleoliad cyfeillgar i bobl hŷn. Bydd 
Plaid Cymru yn amddiffyn ein pensiynwyr rhag y toriadau llechwraidd a 
osodwyd arnynt dros y ddegawd a aeth heibio. 

Mae Plaid Cymru yn cydnabod pwysigrwydd pobl hŷn i Gymdeithas 
Cymru a’n heconomi. Ymgyrchodd Plaid Cymru dros ddiwedd yr 
oedran ymddeol gorfodol, a bydd yn cefnogi pobl hŷn i aros mewn 
gwaith, neu ddod o hyd i waith pe dymunent. Byddwn yn gweithio gyda 
sefydliadau’r trydydd sector a’r heddlu i warchod pobl hŷn yn well rhag 
sgamiau twyllodrus. 

Yr ydym yn cefnogi ymgyrch Menywod yn Erbyn Anghyfiawnder 
Pensiwn y Wladwriaeth (WASPI) a buasem yn rhoi iawndal i’r menywod 
hynny sydd ar eu colled oherwydd trwy’r polisi difeddwl hwn na 
roddwyd digon o wybodaeth amdano. 

Mae Plaid Cymru yn cefnogi galwadau gan Gymdeithas Pensiynau 
Glowyr y DG i ail-drafod y rhaniad 50-50 o’r pensiwn dros ben. Byddwn 
yn parhau i fynnu bargen decach i gyn-lowyr iddynt gael yr arian sydd 
yn ddyledus iddynt. 

Ben Lake fu un o’r lleisiau cryfaf dros fenywod WASPI dros 
y ddwy flynedd ddiwethaf, mewn ymgyrchoedd lleol yng 
Ngheredigion a rhai seneddol yn San Steffan. 


Byddwn yn amddiffyn y buddiannau a roddir i bensiynwyr a byddwn yn 
cadw’r clo triphlyg ar bensiynau’r wladwriaeth. Byddwn yn gofyn i’r BBC 
wrthdroi’r toriadau i drwyddedau teledu am ddim. Bydd y tocynnau bws 
am ddim sy’n caniatau i bobl hŷn gadw mewn cysylltiad â chyfeillion 
a chynnal eu hannibyniaeth yn cael ei warchod, a bydd buddsoddiad 
mewn cludiant cyhoeddus yn dod yn fwy pwysig. Byddwn hefyd yn 
cefnogi cadw toiledau cyhoeddus ar agor fel bod pobl hŷn, ac eraill, 
yn gallu ymweld â chanol trefi a mannau eraill o ddiddordeb er mwyn 
cynnal eu hannibyniaeth. 









Gofalu Am Bawb 


Mwy o Feddygon, Nyrsys a Deintyddion 

Mae GIG Cymru heddiw wedi’i nodweddu gan brinder o feddygon, 
nyrsys a deintyddion. Mae nifer y meddygon y pen yng Nghymru 
yn is nac yn yr Alban a dyma un o’r isaf yn Ewrop, er gwaethaf ein 
hystadegau afiechyd uwch. 

Mewn llywodraeth, bydd Plaid Cymru yn hyfforddi ac yn recriwtio 1,000 
o feddygon yn ychwanegol, 5,000 o nyrsys a 100 o ddeintyddion i GIG 
Cymru. Byddwn yn cynyddu nifer y meddygon, nyrsys a deintyddion 
Cymreig cynhenid trwy fuddsoddi mewn ysgolion a hyfforddiant 
meddygol, gan gynnwys cyflymu datblygu ysgol feddygol ym Mangor. 
Mewn ardaloedd ac arbenigeddau anodd recriwtio, byddwn yn cynnig 
cymhellion ariannol i feddygon newydd yn gyfnewid am wasanaeth. 
Bydd hyn hefyd yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn gwarchod ein 
gwasanaethau lleol a gwella mynediad at ofal yn y gymuned. 

Mae GIG Cymru yn gwneud gormod o ddefnydd o staff asiantaeth. 
Cynyddodd y gwariant hwn o £60m yn 2013-14 i £150m yn 2018-19. 
Byddwn yn anelu at ddwyn y swm hwn i lawr i lefelau 2013-14, gan 
ryddhau £90m yn ychwanegol i gyfrannu at ein rhaglen recriwtio. 





32 


Gofalu Am Bawb 


Gwrthwynebu Preifateiddio 

Does dim lle i ymelwa yn ein gwasanaeth iechyd. Mae Plaid Cymru yn 
gwrthod marchnadeiddio a phreifateiddio’r GIG a byddwn yn parhau i 
wrthwynebu unrhyw symudiad i’r cyfeiriad hwn gan lywodraethau, boed 
yn San Steffan neu Fae Caerdydd. 

Diolch i bwysau gan Blaid Cymru ac undebau llafur, gorfodwyd 
Llywodraeth Lafur Cymru i dderbyn fod Bwrdd lechyd Betsi Cadwaladr 
yn cynllunio i breifateiddio gwasanaethau dialysis a hyd yn oed 
drosglwyddo nyrsys y GIG i’r sector preifat. Fe roesant y gorau 
i’r cynlluniau dialysis, ond dyma hwy yn dod â chynllun newydd i 
breifateiddio fferyllfeydd. Rydym yn parhau i arwain y frwydryn erbyn 
preifateiddio. 

Os byddwn yn gadael yr UE, byddwn yn gwrthwynebu’n gryf gynnwys 
GIG Cymru yn unrhyw gytundebau masnach yn y dyfodol ag UDA, os 
bydd angen trwy hyrwyddo deddfwriaeth yn y Senedd. 


Rôl Llywodraeth Leol 

Mae Plaid Cymru yn cydnabod gwaith hanfodol llywodraeth leol o 
ran darparu gwasanaethau hanfodol i’r gymuned. O amddiffyn plant 
i ddatblygu economaidd, o gynnal priffyrdd i addysg, yr awdurdodau 
lleol sy’n chwarae rhan bwysig yn cyflwyno amrywiaeth arwyddocaol 
o wasanaethau. Byddwn yn parhau i gefnogi rhoi cyllid iawn i 
wasanaethau cyngor, a byddwn yn parhau i ail-gydbwyso cyllideb 
Cymru tuag at ymyriadau ataliol sy’n cael eu cyflwyno’n lleol ar draws 
gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, addysg a chefnogaeth i 
deuluoedd. 

Gwasanaethau lechyd Meddwl 

Cred Plaid Cymru yn gryf y dylai iechyd meddwl gael yr un parch â 
gwasanaethau eraill y GIG. Byddwn yn darparu ar gyfer cynnydd o 5% 
mewn gwariant iechyd meddwl bob blwyddyn am y ddegawd nesaf, 
sydd yn dyblu’r swm a wariwn yn gronnus. 

Byddwn yn sefydlu gwasanaeth argyfwng iechyd meddwl 24/7 i’r rhai 
mewn loes difrifol, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â’r gwasanaethau 
brys. Byddwn yn parhau i gefnogi agweddau poblogaeth gyfan at 
wella iechyd meddwl pawb ac atal salwch trwy well addysg mewn 
ysgolion, mynediad at fannau gwyrdd, a mynd i’r afael â’r stigma a’r 
camwahaniaethu y mae cymaint yn ddioddef. 





33 


Gofalu Am Bawb 


Ni ddylid gorfodi pobl â phroblemau iechyd meddwl i deithio i 
gyfleusterau preswyl sydd wedi eu rhoi allan i wasanaethau eraill ac 
sy’n aml yn amhriodol. Byddwn felly yn ceisio sefydlu gwasanaethau 
arbenigol yng Nghymru i’r niferoedd bychain sydd angen triniaeth aciwt 
fel cleifion mewn ysbytai, gan adeiladu’r cyfleusterau all gynorthwyo 
adferiad. 

Byddwn yn buddsoddi mewn gwell gwasanaethau iechyd meddwl 
cymunedol, gan gynnwys creu mwy o gwnselwyr fel, lle bo hynny’n 
briodol, fod dewisiadau eraill yn lle meddyginiaeth ar gael ym mhob 
cymuned. 

Mae gan lawer o bobl â phroblemau iechyd meddwl hefyd broblemau 
gyda chamddefnyddio sylweddau. Dylid hyfforddi gweithwyr iechyd 
meddwl proffesiynol i drin y cyflyrau cysylltiedig hyn. 

Byddwn yn adfer i Gymru yr uned mamau a babanod arbenigol i famau 
sy’n dioddef salwch meddwl difrifol a dynnwyd ymaith gan Fwrdd 
lechyd Caerdydd a’r Fro yn 2013. 


Canser 

Gan Gymru y mae’r cyfraddau isaf o oroesi canser na’r rhan fwyaf o 
wledydd yn Ewrop. Bydd profion diagnostig amlddisgyblaethol sydd 
ond ar gael ar hyn o bryd yn ne Cymru yn cael ei ymestyn i weddill 
y wlad. Byddwn hefyd yn darparu rhaglenni sgrinio lle dengys y 
dystiolaeth glinigol y bydd y rhain o les. 

Yr ydym yn dal wedi ymrwymo i sicrhau fod gan gleifion canser weithiwr 
allweddol i’w cefnogi trwy holl gamau eu taith ganser. Byddwn yn 
datblygu llwybrau canser sy’n peri bod triniaeth gyflymach ar gael, yn 
enwedig i’r rhai sydd mewn mwyaf o risg clinigol. 


Gofal lechyd Gwledig 

Byddwn yn gwella mynediad at ofal iechyd gwledig trwy ddarparu 
gwasanaethau Brys a Mamolaeth dan arweiniad meddyg ymgynghorol 
o fewn cyrraedd awr o gymunedau gwledig ac ymylol. Byddwn yn 
diwygio canllawiau cynllunio’r GIG rhag cosbi ysbytai gwledig. Bydd 
rhwydweithiau clinigol yn galluogi ymgynghorwyr sy’n gweithio yn 
bennaf mewn ysbytai llai i gadw setiau sgiliau digonol. 





34 


Gofalu Am Bawb 


Gwasanaeth Adsefydlu’r GIG 

Byddwn yn creu Gwasanaeth Cymunedol Adsefydlu’r GIG, sy’n 
dwyn ynghyd feddygon teulu, ffisiotherapyddion, therapyddion 
galwedigaethol, nyrsys ardal a chymunedol, cwnselwyr iechyd meddwl 
ac eiriolwyr cleifion. Bydd yn gyfrifol am driniaeth ddilynol a sicrhau bod 
gwasanaethau eraill megis nawdd cymdeithasol ac awdurdodau lleol yn 
chwarae eu rhan i helpu cleifion. Dyma wnaiff y gwasanaeth hwn: 

• Darparu adsefydlu i gleifion wedi triniaeth, gan gynnwys atal mwy o 
afiechyd, a sicrhau y gall yr unigolyn fyw mor annibynnol ag sydd modd. 

• Sicrhau bod cyflyrau cronig yn cael eu rheoli yn y modd gorau posib 

• Trin achosion afiechyd parhaol megis mynediad at gefnogaeth incwm 
a thai gwael. 


lechyd Cyhoeddus 

Mae Plaid Cymru eisoes wedi arwain y ffordd ar fesurau iechyd 
cyhoeddus yng Nghymru, gan ymgyrchu’n llwyddiannus am waharddiad 
ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus ac isafswm bris am alcohol. Tan 
yn ddiweddar, cawsom ein gwawdio am awgrymu treth ar ddiodydd 
llawn siwgr, ond dyma’r polisi ar draws y DG bellach. Byddwn yn edrych 
ymhellach i mewn i weld sut y gellir defnyddio’r system dreth i hyrwyddo 
iechyd cyhoeddus trwy gyflwyno isafswm pris yr uned o alcohol, a thrwy 
osod trethiant ychwanegol ar gynhyrchion eraill a all fod yn niweidiol. 

Byddwn yn sefydlu Sefydliad Cenedlaethol dros bolisi lechyd Cyhoeddus 
fyddai’n annibynnol ac yn cael ei gyllido’n gyhoeddus i roi cyngor ar bob 
mater iechyd cyhoeddus heb i fuddiannau sefydlog ddylanwadu arno. Y 
corff hwn fydd hefyd yn gyfrifol am gefnogi ysgolion i addysgu plant am 
ddulliau iach o fyw. 

Byddwn yn diwygio’r gyfraith gynllunio i roi mwy o warchodaeth i fannau 
gwyrdd mewn ardaloedd trefol, ehangu’r isafswm gofyniad am ddarparu 
llefydd chwarae mewn datblygiadau cynllunio, a gwahardd gwerthu 
meysydd chwarae ar gyfer tai oni fydd caeau cyfatebol yn dod yn eu lle. 

Byddwn yn gwario mwy ar Iwybrau teithio llesol a hyrwyddo cerdded a 
seiclo. Byddwn yn gwneud yn siŵr fod pob ysgol yn cwrdd â’r isafswm 
gofyniad o ddarparu cyfle i blant wneud dwyawr o weithgaredd corfforol 
bob wythnos. 

Byddwn yn atal awdurdodau lleol rhag torri mynediad at gyfleusterau 
chwaraeon a hamdden, neu ddefnyddio trosglwyddo’r cyfleusterau hynny 
lle byddai gwneud hynny yn peryglu mynediad at y cyfryw gyfleusterau. 





35 


Gofalu Am Bawb 


Camddefnyddio Cyffuriau 

Gall camddefnyddio cyffuriau gael effaith andwyol ar bobl a’u hanwyliaid. 
Fodd bynnag, mae’r agwedd galed bresennol at gyffuriau yn gwneud 
dinasyddion sy’n gaeth i gyffuriau yn droseddwyr ond nid yw’n gwneud 
dim i’w helpu i oresgyn eu problemau. Mae hefyd yn gwneud troseddwyr 
o bobl a all ddefnyddio cyffuriau fel meddyginiaeth neu i hamddena ond 
nad ydynt yn gwneud niwed i eraill. 

Yn hytrach na chanolbwyntio gwasanaethau ar yr holl ddefnyddwyr 
cyffuriau, credwn y dylem ganolbwyntio ar y nifer fechan o bobl gyda 
dibyniaeth a cheisio ymdrin ag achosion gwaelodol eu camddefnydd trwy 
Checkpoint Cymru. 

Mae cyffuriau wedi eu dadgriminaleiddio ym Mhortiwgal ers 2001, gan 
gymryd agwedd iechyd cyhoeddus at ddefnyddwyr cyffuriau; anghymell 
defnyddwyr cyffuriau newydd ac annog defnyddwyr cyffuriau dibynnol 
i fynd i gael triniaeth, a chanolbwyntio adnoddau’r heddlu ar y sawl sy’n 
elwa o’r fasnach gyffuriau. 

Trwy anfon y neges nad troseddwyr mo defnyddwyr cyffuriau, mae’r 
diwygio hwn wedi cyfrannu at fwy o oddefgarwch ac integreiddio 
defnyddwyr cyffuriau i gymdeithas. Mae wedi lleihau’r gwarth ynghylch y 
defnydd o gyffuriau ac wedi caniatau i fwy o ddefnyddwyr gael y driniaeth 
mae arnynt ei angen. 

Hefyd, mae’r defnydd o gyffuriau ym Mhortiwgal wedi lleihau ers 
dadgriminaleiddio. Mae amlygrwydd cyffuriau yn is na chyfartaledd yr UE 
ac, er enghraifft, yno bellach y mae’r gyfradd isaf o ddefnydd canabis yn 
yr UE. Yn hytrach na throi mwy o bobl at gyffuriau, mae dadgriminaleiddio 
wedi gadael i fwy o bobl dderbyn y driniaeth mae arnynt ei angen. 

Oherwydd hyn, mae Plaid Cymru yn galw am Gomisiwn cenedlaethol ar 
ddiwygio’r gyfraith ar gyffuriau. 





36 


Gofalu Am Bawb 


Atebolrwydd Rheolwyr y GIG 

Byddwn yn gwneud rheolwyr y GIG yn atebol trwy sefydlu corff 
rheoleiddio newydd i reolwyr cydnabyddedig y GIG. Bydd hwn yn 
gyfrifol am osod a gwella safonau proffesiynol i reolwyr yn y GIG. 
Byddwn yn rhoi i’r corff rheoleiddio newydd y grym i dynnu rheolwyr 
oddi ar y gofrestr os byddant wedi camymddwyn neu wneud 
camgymeriadau difrifol. Byddwn hefyd yn sefydlu gweithdrefn newydd 
genedlaethol ar gyfer chwythu’r chwiban a gwell gwarchodaeth i’r sawl 
sy’n chwythu’r chwiban yn y GIG. 


Siarter Hawliau Cleifion 

Byddwn yn cyflwyno Siarter Hawliau Cleifion i nodi isafswm safonau 
gwasanaeth i gleifion, gan gynnwys uchafswm amseroedd aros cyn i 
gleifion dderbyn triniaeth. 


Ymchwil 

Byddwn yn buddsoddi yn y seilwaith angenrheidiol i wneud GIG Cymru 
yn amgylchedd o’r radd flaenaf ar gyfer cynnal treialon clinigol. Bydd 
hyn yn ein helpu i recriwtio meddygon a gwyddonwyr, yn ogystal â 
sicrhau bod ein cleifion yn gallu cyrchu’r triniaethau diweddaraf a mwyaf 
arloesol. Byddwn yn parhau i bwyso am i Gymru gymryd rhan mewn 
rhwydweithiau Ymchwil Ewropeaidd, a sicrhau bod Cymru yn derbyn ei 
chyfran deg o gyllid ymchwil. 


Cymwysterau Proffesiynol Cadarn 

Dylai cymwysterau i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y GIG fod yn 
gadarn ac yn gydnaws â safonau’r UE. Ni ddylid eu glastwreiddio gan 
unrhyw fygythiad o weithlu heb ei reoleiddio. Byddwn yn pwyso am allu 
gweithwyr iechyd proffesiynol i symud yn rhydd ledled yr UE. 

Treialon Clinigol 

Yr ydym yn cefnogi cyhoeddi treialon clinigol i sicrhau tryloywder mewn 
ymchwil feddygol. Byddwn yn cefnogi ymdrechion i gynyddu cadernid 
trwyddedu meddyginiaethau gan yr UE, a rheoleiddio cryfach yn erbyn 
honiadau iechyd ffug wrth farchnata cynhyrchion. Byddwn yn gwarchod 
rhag unrhyw ymgais i leihau’r safonau hyn mewn unrhyw amgylchedd 
wedi Brexit. 





37 


Gofalu Am Bawb 


GIG Di-bapur 

Byddwn yn defnyddio datblygiadau technolegol i fod yn sylfaen i 
fodelau modern o ofal er mwyn cael canlyniadau gwell i gleifion yn 
ogystal â gwneud defnydd mwy effeithiol o gyllid ac adnoddau dynol. 
Bydd cofnodion cleifion yn hollol electronig o fewn cyfnod y Llywodraeth 
nesaf a gall pob claf gyrchu Gwasanaeth lechyd Digidol fydd yn cynnig 
ap i archebu apwyntiadau, cysylltu ag arbenigwyr dros wasanaeth 
negesu diogel, a gweld canlyniadau labordy. 







Codi Plant Allan o Dlodi 

Mae pob plentyn yn haeddu cael y cychwyn 
gorau mewn bywyd. Mae Plaid Cymru eisiau 
ein plant i fyw mewn cartrefi cynnes, cael 
digon o fwyd, derbyn addysg o’r radd flaenaf, 
a bod yn hapus. 

Y gwir yw mai gan Gymru y mae’r cyfraddau 
uchaf o dlodi plant o unrhyw un o wledydd y 
DG, gydag un o bob tri o blant yn byw mewn 
tlodi. Dywedodd y Sefydliad Astudiaethau 
Cyllidol, oni fydd dim yn newid, bod y ffigwr 
hwn yn debyg o godi i 40% o blant Cymru 
erbyn 2020, gyda diwygio lles yn ffactor 
arwyddocaol. Mae hyn yn gondemniad hallt o 
effaith agenda llymder creulon y Ceidwadwyr a 
thoriadau yn sgil hynny i les, ynghyd ag ugain 
mlynedd o lywodraethu Cymru yn aneffeithiol 
gan Lafur Cymru. 

Y tu hwnt i’r ystadegau, mae i dlodi 
ganlyniadau go-iawn i fywydau plant yng 
Nghymru heddiw. Mae plant yn cael eu gorfodi 
i fynd i’r ysgol eisiau bwyd ac i’r gwely’n 


oer, ac y mae hyn yn cael effaith negyddol 
ar eu hiechyd a’u haddysg. Gall tlodi gael 
effeithiau pellgyrhaeddol hefyd, pan fydd 
plant wedi tyfu’n oedolion, megis risg uwch 
o ddigartrefedd, llai o botensial i ennill cyflog 
a mwy o debygolrwydd o gael salwch sy’n 
cyfyngu. 

Daeth yn bryd gweithredu’n feiddgar. Oni 
wnawn hyn, rydym mewn perygl o adael i 
genhedlaeth gyfan o blant Cymru sydd mewn 
teuluoedd incwm isel gael eu gadael ar ôl. 
Mewn llywodraeth, bydd Plaid Cymru yn 
cyflwyno cynllun cynhwysfawr i fynd i’r afael â 
thlodi plant a fydd yn cynnwys: 

• Taliad newydd o £35 yr wythnos i bob 
plentyn mewn teulu incwm isel, gan godi 
50,000 o blant yng Nghymru allan o dlodi. 

• Gofal ac addysg am ddim i bob plentyn 

1 -3 oed - byddwn yn darparu gofal plant 
llawn am ddim i’r blynyddoedd cynnar ac 
addysg blynyddoedd cynnar i bob plentyn 
rhwng 1-3 oed. Byddwn yn cynnig gofal 
diwni'ad o’r blynyddoedd cynnar i’r ysgol. 




39 


Chwarae Teg i Deuluoedd 


Ein nod fydd defnyddio’r cam cyntaf hwn mewn addysg i sicrhau fod 
holl blant Cymru yn dod yn ddwyieithog. 

• Byddwn yn gosod targedau statudol ar gyfer lleihau tlodi plant. 

Mae ymyriadau blynyddoedd cynnaryn hollbwysig. Byddwn yn 
sicrhau y bydd strategaethau ymyrryd cynnar lleol a chenedlaethol 
amlasiantaethol yn creu maes chwarae gwastad i bob plentyn, waeth 
beth fo’i gefndir na’i amgylchiadau. Bydd Plaid Cymru yn defnyddio 
ysgolion fel canolfannau cefnogi teuluoedd gydag ymyriadau cynnar 
amlasiantaethol i blant bregus a’u teuluoedd o gyfnod eu geni ymlaen. 


Codi Safonau Addysg 

Byddwn yn codi safonau addysg ac yn creu mwy o gyfleoedd i’n plant 
trwy fynd i’r afael â’r argyfwng cyllido mae ein hysgolion yn wynebu sy’n 
golygu bod £324 yn llai yn cael ei wario mewn termau real fesul disgybl 
yn 2018-19 na’rffigurau cyfatebol yn 2009-10. 

Bydd Plaid Cymru yn darparu £300 miliwn yn ychwanegol y flwyddyn 
i’n hysgolion a’n colegau, fel bod modd cynllunio yn y tymor hir. Bydd 
yn ein galluogi i ehangu buddsoddiad cyfalaf mewn canolfannau ysgol- 
cymunedol newydd, ynghyd â datblygu ysgolion cyfrwng Cymraeg 
newydd ac ysgolion 3-14 a 3-19 lle mae galw lleol. 

Byddwn yn gwneud yn siŵr fod adnoddau yn cyrraedd y rheng flaen yn 
effeithiol ac yn amserol, gan symud ymaith oddi wrth grantiau penodol 
a dyraniadau munud-olaf. Byddwn yn gweithio gyda darparwyr gofal 
plant, megis y Mudiad Meithrin, er mwyn sicrhau bod digon o ofal plant 
yn y Gymraeg ar gael ym mhob rhan o Gymru. 

Mae athrawon i ysbrydoli plant yn ein hysgolion yn hanfodol i godi 
safonau a chynhyrchu Cymru ffyniannus a theg. Byddwn yn annog 
cysylltiad agos rhwng athrawon a disgyblion a rhoi lle i’r berthynas 
ffynnu. Rhaid i ni ddilyn pob llwybr er mwyn hybu a gwarchod y 
berthynas bwysig hon, gan wneud i ffwrdd â phob ymyriad diangen. 
Mae dysgu da yn gwneud y byd o wahaniaeth. 

Fodd bynnag, rydym ar hyn o bryd yn wynebu argyfwng yn ein system 
addysg gydag amcan fod un o bob tri o athrawon yn gadael yr ystafell 
ddosbarth ymhen eu pum mlynedd gyntaf. Felly, bydd llywodraeth Plaid 
Cymru yn gweithredu cyfres o gamau i roi i athrawon a staff ategol 
fan gwaith cefnogol, gan ganiatau iddynt wneud eu perthynas gyda’u 
disgyblion yn brif ganolbwynt eu gwaith. Gwneir hyn fel a ganlyn: 






40 


Chwarae Teg i Deuluoedd 


• Defnyddio’n llawn y pwerau a ddatganolwyd dros amodau gwaith yn 
y dosbarth i sicrhau bod athrawon yn cael neilltuo eu hamser i 
ddysgu ac ysbrydoli eu disgyblion, gan wneud anghenion y plentyn 
a’r person ifanc yn ganolog i bopeth maent yn wneud. 

• Torri biwrocratiaeth a gwneud i ffwrdd â phob ymyriad diangen 

sy’n tarfu ar berthynas bwysig yr athro a’r plentyn, gan ganolbwyntio 
ar gefnogaeth, monitro ac atebolrwydd ystyrlon lle bo angen yn dilyn 
adolygiad llawn o’r arfer cyfredol. 

• Creu rhwydwaith broffesiynol i gefnogi staff gyda chyfraddau cyflog 
digonol a llwybr gyrfa clir. 

• Sicrhau ein bod yn denu ac yn cadw yr athrawon gorau oll trwy godi 
safon ffurfiol dysgu fel proffesiwn trwy gyflwyno datblygu proffesiynol 
parhaus gorfodol. 

• Creu Asiantaeth Gydweithredol Genedlaethol i Athrawon Llanw fydd 
yn sicrhau eu bod yn derbyn yr un hawl a haeddiant i hyfforddiant a 
safonau ag athrawon dosbarth. 

Mae datblygu’r cwricwlwm newydd yn rhoi cyfleoedd cyffrous newydd 
i drawsnewid ein system addysg. Fodd bynnag, mae cyflwyno ffordd 
newydd o weithio yn galw am lawer o baratoi a chefnogaeth. Bydd Plaid 
Cymru yn gwneud yn siŵr fod gan athrawon yr amser a’r adnoddau mae 
arnynt ei angen i baratoi, a mynediad at gyfleoedd datblygu proffesiynol 
er mwyn gwneud yn siŵr fod y cwricwlwm yn cael ei weithredu’n 
effeithiol. Byddwn yn gwneud yn siwr ein bod yn manteisio ar y cyfleoedd 
mae’r cwricwlwm newydd yn roi i feithrin dealltwriaeth dda o iechyd 
meddwl a lles, gan gynnwys sefydlu addysg gorfforol fel elfen graidd o’r 
cwricwlwm gyda mwy o amser yn cael ei neilltuo ar gyfer ymarfer corff. Yn 
ogystal â darparu gwersi ar berthynas iach, dinasyddiaeth, hawliau plant a 
hunaniaeth Gymreig. 


Addysg Uwch 

Cred Plaid Cymru y dylai addysg uwch fod ar gael am ddim i bawb, a 
byddwn yn parhau i weithio tuag at y nod hwn. Un arall o’r egwyddorion 
sy’n ein llywio yw ein penderfyniad i ymdrin â’r dylifiad dawn cyson 
o bobl ifanc allan o Gymru. Gadawodd deugain y cant o holl fyfyrwyr 
Cymru y wlad llynedd. 

Bydd Plaid Cymru yn cynnal adolygiad o’r cynnig cyllid i fyfyrwyr ôl- 
raddedig a graddedig sy’n byw yng Nghymru, o ran ffioedd dysgu a 
chostau byw. 





41 


Chwarae Teg i Deuluoedd 


Byddwn yn darparu cymhorthdal i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac 
sydd eisiau astudio yng Nghymru. Ni fydd grwpiau targed a’r rhai sy’n 
astudio pynciau sy’n hanfodol i economi Cymru a nodau cyhoeddus 
yn talu unrhyw ffioedd dysgu yng Nghymru, gan gynnwys y sawl sy’n 
cymryd swyddi gofal iechyd allweddol, sy’n astudio gwyddoniaeth, 
peirianneg a phynciau technoleg a myfyrwyr o gefndiroedd arbennig o 
heriol. 

Hefyd, byddwn yn: 

• Cynyddu cyllid i brentisiaethau gradd yng Nghymru 

• Gwarantu cyllid yn lle cyllid yr UE oedd yn cefnogi ymchwil mewn 
addysg uwch os bydd Brexit yn digwydd 

• Amddiffyn symudedd myfyrwyr i mewn ac allan wedi Brexit, gan 
gynnwys cymryd rhan yn Erasmus+ neu unrhyw gynlluniau olynol ac 
astudio trawsffiniol ar ynys Iwerddon. 


Addysg Bellach 

Mae colegau Addysg Bellach yn gyswllt hollbwysig i ehangu sgiliau 
allweddol a chynhyrchedd i bawb. Ond nid ydynt yn cael digon o 
arian ac nid yw athrawon a darlithwyr colegau yn cael yr un lefel 
o gefnogaeth na thâl ag athrawon ysgol. Bwriadwn gynyddu tâl 
darlithwyr colegau yng Nghymru i sicrhau cydraddoldeb ag athrawon 
ysgol o ran tâl sylfaenol yr awr. 

Bydd Plaid Cymru yn sefydlu swydd swyddog myfyrwyr taledig i bob 
coleg er mwyn sicrhau bod undebau myfyrwyr ar sylfaen gadarn yn 
y sector AB. Bwriadwn wneud cludiant cyhoeddus am ddim i bob 
myfyriwr AB/6ed dosbarth a phrentis yng Nghymru dan 21 oed sydd 
mewn addysg neu hyfforddiant amser llawn. 


Prentisiaethau 

Ni all prentisiaid dan 21 oed fynd at rwydweithiau cefnogi megis lleisiau 
myfyrwyr. Ni ddylid meddwl am brentisiaeth fel man cychwyn i waith, ond 
fel profiad addysgol gyda mwy o unffurfiaeth nag sy’n digwydd ar hyn o 
bryd. 

Yrydym yn cynnig y dylai prentisiaid dan 21 oed gael eu partneru gyda 
choleg Addysg Bellach i gael y gefnogaeth briodol, gan gynnwys mynediad 
at ddyddiau addysg/hyfforddiant yn y coleg, ar y safle neu mewn mannau 
eraill ar gyfer sgiliau allweddol neu ddewisiadau addysg eraill priodol. 





Help i bobl yn y sector rhentu 

Yr ydym yn cefnogi credyd treth newydd i 
bobl sy’n talu mwy na 30% o’u hincwm ar 
rent a chyfleustodau. 

Mae rhentwyr yng Nghymru yn cael bargen 
wael: mae 37% o rentwyr preifat yng 
Nghymru yn ennill llai na £15,000, ac y mae 
bron i hanner yr aelwydydd preifat yng 
Nghymru yn gwario mwy na 30% o’u hincwm 
ar gostau tai. 

Mae pawb angen tai diogel, sefydlog a 
chynaliadwy i aros yn iach, ond yng Nghymru, 
mae hynny’n dod yn fraint i lai o bobl bob 
blwyddyn, oherwydd prisiau cynyddol a 
chyllidebau cyfyng y sector cyhoeddus. 


Mae hyn yn gadael dros 100,000 aelwyd heb 
fawr ddim i wario ar dreuliau byw sylfaenol 
megis bwyd, gwres neu gludiant. Mae rhent 
yn dod yn fwyfwy drud tra bod cyflogau yn 
aros yr un fath. 

Bydd Plaid Cymru yn helpu’r bobl hynny trwy 
greu credyd treth newydd o hyd at £25 yr 
wythnos i aelwydydd sy’n talu dros 30% o’u 
hincwm ar rent preifat. 

Buddsoddi mewn Cartrefi 
Fforddiadwy 

Ochr yn ochr â’r credyd treth newydd, mae 
arnom angen adolygiad o bolisi tai yng 
Nghymru. Mae’r cyflenwad o unedau tai 
cymdeithasol newydd yn is nag yr oedd yn 
y 1990au, y rhan fwyaf o’r 1980au, ac yn 
sylweddol is nac yn ail ran y 1970au. Mae 
hyn yn adlewyrchu diffyg parodrwydd un 
llywodraeth ar ôl y llall i fuddsoddi mewn tai 
cymdeithasol newydd dros y cyfnod. 



43 


Gweithredu Ar 


Byddai llywodraeth Plaid Cymru yng Nghymru yn creu cwmni Tai 
Cenedlaethol newydd fydd yn benthyca yn erbyn rhenti i godi 
cenhedlaeth newydd o dai cyhoeddus ar rent yng Nghymru, gyda 
tharged o gael 20,000 o gartrefi newydd dros bum mlynedd. Byddwn 
hefyd yn cefnogi awdurdodau lleol sydd am godi tai cyngor newydd. Fe 
wnawn yn siwr hefyd fod pob tŷ a godir o’r newydd wedi’i insiwleiddio 
i’r safonau uchaf, a chydag offer ffotofoltaidd i gynhyrchu trydan a 
chynhesu dŵr trwy ynni solar. 


Digartrefedd 

Mae torri darpariaethau a budd-daliadau cyhoeddus gan lywodraethau 
Ceidwadol yn San Steffan, ynghyd a pholisi o ‘reoli dirywiad’ gan 
Lywodraeth Lafur Cymru, wedi arwain at gynnydd enfawr mewn 
digartrefedd. Ar hyd a lled Prydain, mae dros 12,300 o bobl yn cysgu 
ar y strydoedd bob nos, gyda 12,000 arall yn treulio’r nos mewn ceir, ar 
drenau, bysus neu mewn pebyll. 

Cynyddodd digartrefedd o 63% yng Nghymru rhwng 2012 a chafodd 
10,373 o deuluoedd fygythiad o ddigartrefedd rhwng 2018 a 2019. Cred 
Plaid Cymru na all yr un gymdeithas ei galw ei hun yn gymdeithas wâr 
os yw rhywun yn gorfod cysgu ar y stryd. Yn anad dim, mater o ewyllys 
gwleidyddol yw mynd i’r afael â’r broblem hon. 

Rydym yn cefnogi’r cynllun cynhwysfawr a manwl a gynhyrchwyd 
gan yr elusen digartrefedd Crisis a fyddai, o’i weithredu, yn diweddu 
digartrefedd ac yn rhoi arbedion cyffredinol i wasanaethau cyhoeddus 
o ryw £34.6 biliwn erbyn 2041. Yng Nghymru, byddai hyn yn golygu 
arbedion o ryw £70 miliwn y flwyddyn. 

Bydd Plaid Cymru yn mabwysiadu athroniaeth ‘cartrefu’n gyntaf’ - fel 
sy’n cael ei weithredu mewn gwledydd fel y Ffindir- i gefnogi pobl 
ddigartref. Mae rhaglenni adfer yn fwy llwyddiannus wedi i unigolyn 
gael ei gartrefu. Mae mynnu eich bod yn ymwrthod a/neu yn sobr a 
chwithau’n ddigartref cyn cael llety yn anymarferol. 

Rydym wedi ymrwymo i ddiddymu Deddf Cardota hynafol 1824, deddf 
a basiwyd cyn Oes Fictoria sy’n gwneud digartrefedd yn drosedd. Nid 
yn unig y mae dirwyo neu garcharu pobl ar y stryd yn greulon, mae’n 
arwain at eu hannog yn bendant i beidio ag ymwneud â’r heddlu rhag 
iddynt gael eu cosbi. Dyw hyn ddim yn helpu neb. 





44 


Gweithredu Ar Dai 


Rydym yn cefnogi agwedd seiliedig ar egwyddorion allweddol 
Centrepoint i fynd i’r afael â digartrefedd ieuenctid. Dylid cael ‘un 
drws ffrynt’ i bobl ifanc allu cael lle cyson a dibynadwy i allu mynd at 
help. Byddwn yn gwneud yn siwrfod asiantaethau yn cydgordio eu 
gweithgareddau i ymateb i bobl ifanc mewn perygl. Yn rhy aml, mae 
pobl ifanc yn disgyn rhwng y craciau gyda gwahanol wasanaethau ac 
asiantaethau. 

Mae Plaid Cymru yn brwydro dros system fudd-daliadau decach fydd 
yn ystyried cost cartrefu. 


Cynllunio 

Byddwn yn creu fframwaith strategol cyffredinol ar gyfer cynllunio 
sydd yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu cynaliadwy ac yn gwarchod rhag 
datblygiadau sy’n niweidio’r amgylchedd. Ein nod yw cael system sydd 
yn rhoi mwy o ryddid i unigolion i wella eu cartrefi eu hunain ond llai o 
ryddid i sathru ar gymunedau. 

Byddwn yn diwygio’r system Cynlluniau Datblygu Lleol er mwyn 
sicrhau fod datblygu yn llawer mwy cydweithredol, gan ddwyn i mewn 
cymunedau yn gynt o lawer yn y broses nac ar hyn o bryd. Byddwn 
yn sicrhau y rhoddir mwy o amlygrwydd i’r iaith Gymraeg yn y system 
gynllunio, gyda gofyniad ar i bob datblygiad mawr ddangos effaith 
cadarnhaol ar y Gymraeg. 

Byddwn yn creu Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru y bydd gofyn iddi 
gwrdd ag anghenion ein cymunedau. Byddwn yn sicrhau tegwch yn 
y system gynllunio trwy gryfhau hawliau cymunedau i siarad ac i roi 
tystiolaeth i bwyllgorau cynllunio, a sicrhau fod pwyllgorau yn derbyn 
cyngor cyfreithiol sydd yn wirioneddol annibynnol. 








ÌH _gi 

íPTrjirr--' 




_ 


IIP» - 1 3 11 0 ^ 1 

nii 'itiíf. .i i îi i,; á 

SS 






ss 






w 

___ 

> 






































Datganoli Plismona a Chyfiawnder 

Nid yw’n dderbyniol mai Cymru yw’r unig 
genedl ar yr ynysoedd hyn heb bwerau dros 
ei pholisíau plismona a chyfiawnder. 

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i ddatganoli 
plismona a chyfiawnder i Gymru i roi’r 
grym i ni weithredu a dilyn polisíau sydd yn 
gwasanaethu buddiannau ein dinasyddion 
a’n cymunedau. Fel y dadleuodd Comisiwn 
Thomas ar Gyfiawnder yng Nghymru, bydd 
hyn yn caniatau i ni greu gwasanaethau 
integredig sy’n canoli ar bobl - o garchardai 
i gwnsela i dai - yn lle’r agwedd anghynnes 
bresennol sy’n rhoi blaenoriaeth i dargedau 
dros anghenion pobl. 

Mae cyllidebau’r heddlu wedi eu torri, gan 
roi llawer llai o swyddogion ar y stryd. Mae 
heddluoedd Cymru wedi eu taro’n galetach 
na’r rhai yng ngweddill y DG, oherwydd 
fformiwla gyllido annheg. Rhwng 2010 a 
2018, gostyngodd nifer yr heddweision yng 
Nghymru o 9%. 


Mwy o Heddlu yn ein Cymunedau 

Bydd Plaid Cymru yn recriwtio 1,600 o 
heddweision yn ychwanegol - dau i bob 
cymuned - i’n cadw yn ddiogel. Byddai hyn 
yn golygu y bydd ein swyddogion wedi eu 
gwreiddio’n well yn ein cymunedau, yn lle 
cael eu hymestyn dros ardaloedd daearyddol 
eang heb fawr ddim adnoddau. Byddai hyn 
yn rhoi’r gallu i’r heddlu ganolbwyntio ar y 
blaenoriaethau mae arnynt eu hangen i’n 
cadw’n ddiogel. 

Bydd yr heddweision ychwanegol yn helpu 
i hwyluso ymwneud y gymuned lle gall yr 
heddlu a’r gymuned sôn am faterion sy’n 
bryder iddynt oll. Mae agweddau wedi eu 
targedu, seiliedig ar y gymuned yn atal 
troseddau ac yn helpu adsefydlu. 


47 


Ymladd Troseddau 


Atal Troseddau 

Dros y blynyddoedd diwethaf, daethom i ddeall mwy am y berthynas 
rhwng Profiadau Andwyol mewn Plentyndod (PAP) - digwyddiadau 
trawmatig fel camdriniaeth rywiol neu gorfforol, trais yn y cartref 
a rhieni yn gwahanu - a throseddu a charcharu yn y dyfodol. 
Dangosodd astudiaeth PAP Cymru fod pobl a brofodd bedwar neu 
fwy PAP 14 gwaith yn fwy tebygol o ddioddef trosedd dreisiol dros 
y 12 mis diwethaf, 15 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cyflawni 
trosedd dreisiol ac 20 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi eu carcharu 
ar unrhyw adeg yn eu hoes. 

Cafodd wyth o bob deg carcharor yng Nghymru o leiaf un PAP a 
chafodd bron i hanner bedwar PAP neu fwy. Yn y boblogaeth yn 
gyffredinol, roedd 46% wedi cael un PAP a chafodd 14% bedwar neu 
fwy. 

Mae ymyriadau cymunedol yn fwy effeithiol i leihau aildroseddu 
ac eithrio cymdeithasol na charcharu am gyfnodau byr. Nid yw 
dedfrydau byr yn cynnig llawer o gyfleoedd am adsefydlu ac y mae 
llawer o bobl yn gadael y carchar gyda’r un problemau sylfaenol oedd 
ganddynt pan aethant i mewn. 

Credwn fod agwedd ataliol ar draws lleoliadau iechyd, cyfiawnder 
troseddol, addysg ac eraill yn fwy effeithiol i drin troseddu gan bobl 
ifanc. Profwyd fod ymdrin ag achosion sylfaenol troseddu, megis 
gwarchod plant rhag cam-drin neu esgeulustod, yn atal ymwneud y 
llysoedd ac y gall leihau caledi i lawer o bobl. 

Fel rhan o’n hagwedd ataliol, byddwn yn gweithredu strategaeth 
dymor-hir o leihau niwed o ddefnyddio sylweddau. Mae problemau a 
marwolaethau o ganlyniad sylweddau yn fwy cyffredin yng Nghymru 
nac mewn rhannau eraill o’r DG. Rydym eisiau lleihau marwolaethau 
cysylltiedig â defnyddio sylweddau trwy fuddsoddi mewn strategaeth 
tymor-hir. Dylai hyn ganoli ar leihau niwed trwy amrywiaeth o 
wasanaethau a rhaglenni addysg sy’n trin defnyddwyr sylweddau 
problemus fel cleifion yn hytrach na throseddwyr. 




48 


Ymladd Troseddau 



Camdriniaeth yn y Cartref 

Pan oedd yn aelod o Bwyllgor y Mesur Camdriniaeth yn y Cartref ac 
yn gyd-gadeirydd Grŵp Seneddol yr Undebau Cyfiawnder a Llysoedd 
Teulu, Liz Saville Roberts oedd y llais arweiniol yn Senedd Llundain yn 
galw am adolygu llysoedd teulu er mwyn amddiffyn y sawl oedd wedi 
dioddef camdriniaeth yn y cartref. 

Tynnodd Mesur Rheol Deng Munud Liz Saville Roberts sylw at fater 
croesholi gan y rhai oedd wedi cam-drin, yn enwedig mewn hawliadau 
trafferthus yn y llys; cefnogwyd hyn ar draws y pleidiau a llwyddwyd i roi 
pwysau ar Lywodraeth y DG i gynnwys y newid yn y Mesur drafft. 

Fodd bynnag, oherwydd gemau seneddol byrbwyll Boris Johnson, aeth 
yr holl waith da a wnaed ar y Mesur Camdriniaeth yn y Cartref yn ofer. 

Yn y sesiwn seneddol nesaf, bydd Plaid Cymru yn parhau i weithio’n 
galed dros ddarn cadarn o ddeddfwriaeth gan gynnwys: 

• Cofrestr ar gyfer camdriniaeth ddomestig ailadroddus gyda 
chamdrinwyr a gafwyd yn euog o gam-drin dau/dwy neu fwy o 
ddioddefwyr, wedi ei weinyddu gan heddlu gyda’r adnoddau iawn 

• Atal yr heddlu neu erlynwyr rhag datgelu cyfeiriad dioddefwr neu dyst 
i gamdriniaeth yn y cartref, rheolaeth orfodi neu ymosod rhywiol wrth 
y sawl a gyhuddir o’r drosedd 

• Hyfforddiant cywir i heddluoedd ar drais yn y cartref 

• Sicrhau bod gan Adrannau Brys ymgynghorwyr trais yn y cartref 
hyfforddedig all roi cyngor i feddygon neu gyfeirio achosion at yr 
heddlu 

• Sicrhau bod mewnfudwyr a phobl DLIE sydd wedi dioddef trais yn y 
cartref yn derbyn cefnogaeth wedi ei deilwrio gan yr awdurdodau. 

Llysoedd a Chymorth Cyfreithiol 

Bu Plaid Cymru yn ffyrnig eu gwrthwynebiad i ddiwygiadau Llywodraeth 
Prydain i’r gyllideb cymorth cyfreithiol sydd wedi tynnu mynediad at 
gymorth cyfreithiol oddi wrth filoedd o bobl. Mewn gwirionedd yr oedd 
Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 yn 
gwrthdroi’r cynllun cymorth cyfreithiol blaenorol, gan symud y rhan fwyaf o 
faterion cyfreithiol sifil allan o gwmpas cymorth cyfreithiol. 

Bydd Plaid Cymru yn gwrthdroi’rtoriadau llym fel y gall pobl na all gyrchu 
cymorth cyfreithiol ar hyn o bryd arfer eu hawl i gyfiawnder. Dylai hyn 
gynnwys sefydlu cynllun asesu symlach a mwy hael ar gyfer cymorth 





49 


Ymladd Troseddau 



cyfreithiol sifil, gan sicrhau bod pawb sy’n derbyn budd-daliadau yn 
awtomatig yn gymwys am gymorth cyfreithiol, a gwneud cyfraniadau i 
gymorth cyfreithiol yn fwy fforddiadwy. 


Carchardai 

Cymru sydd â’r gyfradd garcharu uchaf yng ngorllewin Ewrop, gydag 
un o bob 667 o bobl yn y wlad dan glo. Mae’r carcharu diwydiannol yn 
y DG wedi golygu fod pedwar o’r pum carchar yng Nghymru yn orlawn, 
sy’n arwain at ddirywiad mewn amodau i staff a charcharorion. 

Un o’r dulliau mwyaf effeithiol o sicrhau adsefydlu carcharor yw eu 
cadw yn nes at eu cymuned a’u teuluoedd. Fodd bynnag, cedwir 
39% o garcharorion Cymreig yn Lloegr, ac y mae 30% o lefydd mewn 
carchardai yng Nghymru ar gyfer carcharorion o Loegr. Yr ydym yn 
credu y dylai carcharorion fod mor agos ag sydd modd i’w cymunedau 
lleol. 

Nid ydym yn credu mai arch-garchardai yw’r dull mwyaf effeithiol o 
wrthweithio troseddu na’r defnydd gorau o adnoddau. Dyna pam y 
gwnaethom wrthwynebu codi uwch-garchar y Berwyn yn Wrecsam a’r 
uwch-garchar arfaethedig ym Mhort Talbot y rhoddwyd y gorau iddo 
oherwydd ein gwrthwynebiad. 

Gall dod i mewn i’r system cyfiawnder troseddol naill ai fod yn 
symptom neu’n achos problemau yn y tymor hwy. Ymysg y rhain mae 
digartrefedd, problemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. 
Yr oedd bron i 25% o garcharorion yn ddigartref pan aethant i’r 
carchar, fod gan dros 90% o garcharorion o leiaf un o bum anhwylder 
seiciatryddol, a chafwyd cynnydd o 475% yn swm y cyffuriau a gafwyd 
mewn carchardai dros y flwyddyn a aeth heibio. 

Mae tlodi ac afiechyd yn cael eu troi’n droseddau. Rhaid i hyn newid 
trwy sicrhau fod digon o gyllid i wasanaethau cefnogi a thrwy fynd i’r 
afael â’r problemau sylfaen a all arwain at droseddu. 

Yn ôl ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, mae pobl o 
gefndiroedd Du, Asiaidd, a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu gorgynrychioli 
mewn carchardai a’r system cyfiawnder troseddol. Yn 2017, yr oedd 
pobl dduon wedi eu gorgynrychioli 4.5 gwaith yn y carchar, pobl Asiaidd 
yn cael eu gorgynrychioli 1.7 saith ac unigolion o grwpiau ethnig cymysg 
wedi eu gorgynrychioli 2.4 gwaith. 





50 


Ymladd Troseddau 



Bydd Plaid Cymru yn gweithredu yn llawn argymhellion Adolygiad 
Lammy i ymdrin â’r anghyfartaledd triniaeth a chanlyniadau i bobl 
dduon a rhai o leiafrifoedd ethnig yn y system cyfiawnder troseddol, 
ynghyd ag Adolygiad Angiolini i farwolaethau a digwyddiadau difrifol 
yn nalfeydd yr heddlu. 

Mae menywod yng Nghymru yn cael tro gwael iawn gan y system 
cyfiawnder, gyda phob carcharor benywaidd o Gymru yn cael eu 
cadw yn un o’r deuddeg carchar i fenywod yn Lloegr. Mae hyn yn aml 
yn arwain at wahanu plant ifanc oddi wrth eu mamau, sy’n gwneud 
ymweliadau gan deuluoedd yn anodd. Hefyd, nid oes gwasanaethau 
yn Gymraeg o gwbl i fenywod yn y carchar. 

Gall y troseddau a gyflawnir gan ddynion a menywod amrywio’n 
sylweddol. Mae troseddau menywod yn dueddol o fod yn llai difrifol, 
sy’n golygu eu bod yn derbyn dedfrydau byrrach. Yn 2016, yr oedd 
74% o’r holl fenywod a ddedfrydwyd yn y carchar am lai na 6 mis. 

Mae dedfrydau byr yn aml yn tarfu’n ddifrifol ar fywydau menywod a’u 
teuluoedd. A hefyd, mae menywod sy’n cwblhau dedfrydau byrion yn 
fwy tebygol o ail-droseddu na’r rhai a ddedfrydwyd i orchymyn llys. 

Mae menywod hefyd yn cael eu hanfon i garchar yn amlach o 
lawer am ddwyn yn hytrach nac am droseddau treisgar. Yn aml, 
mae menywod yn dwyn i fwydo eu plant neu i dalu am gyffuriau i’w 
cymar. Yn ôl Ymddiriedolaeth Diwygio’r Carchardai, mae tua hanner 
y menywod wedi dioddef troseddau sy’n fwy difrifol na’r rhai a 
arweiniodd at eu carcharu hwy. 

Byddwn yn defnyddio dedfrydau gohiriedig, trwy Checkpoint Cymru, 
i’r menywod hynny a gyhuddwyd o droseddau heb fod yn rhai treisgar, 
fyddai’n tarfu llai arnynt hwy a’u teuluoedd. Yn hytrach na bod yn 
‘feddal’ ar fater troseddu, mae hyn yn unol â’r arfer gorau gan ei fod 
yn gostwng cyfraddau aildroseddu o gymharu â dedfrydau o gyfnodau 
byr mewn carchar. 

Bydd Plaid Cymru yn cefnogi carchar unswydd, bychan neu 
ganolfannau diogel i garcharorion benywaidd yng Nghymru, er mwyn 
sicrhau mynediad at rwydweithiau cefnogi, gan ein bod yn derbyn y 
gall achlysuron godi lle mae cyfiawnhad dros ddedfryd o garchar a’i 
fod yn briodol. 





51 


Ymladd Troseddau 



Trais Rhywiol 

Amcangyfrifwyd bod un o bob pump menyw wedi profi rhyw fath o drais 
rhywiol ers iddynt fod yn 16 oed. Nid oes digon o adrodd o hyd am drais 
rhywiol, ac y mae Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr yn amcangyfrif mai 
dim ond un o bob chwech o ddioddefwyr trais sy’n adrodd am hynny 
wrth yr heddlu. 

Tair euogfarn yn unig am bob 100 achos o drais a gofnodwyd gan yr 
heddlu yng Nghymru a Lloegr llynedd. Er i nifer yr achosion honedig o 
drais a gofnodwyd gan yr heddlu gynyddu o 9%, cwympo wnaeth nifer 
y cyhuddiadau o 38%, erlyniadau o 33% ac euogfarnau o 27%. 

Mae angen gwneud mwy i fynd i’r afael â’r drosedd erchyll hon, a 
byddwn ni yn cymryd agwedd amlddisgyblaethol ac yn gweithio ar 
draws nifer o sefydliadau. O oedran cynnar, fe fyddwn yn dysgu ein 
plant am berthynas o barch a chydsyniad mewn ysgolion lle gallant 
ddod i ddeall am yr hyn yw perthynas iach a’r hyn sy’n cael ei ganiatau. 
Byddwn hefyd yn lansio ymgyrch wybodaeth gyhoeddus i’w gwneud yn 
amlwg beth yn union yw cydsyniad, a mynd i’r afael â diwylliant o drais. 
I’r sawl sydd eisoes wedi cyflawni ymosodiadau rhywiol, fe wnawn yn 
siwr fod digon o arian ar gael i raglenni ar gyfer y troseddwyr hyn mewn 
carchardai a thimau’r gwasanaeth prawf, i leihau’r risg o weld troseddau 
fel hyn yn cael eu cyflawni eto yn y dyfodol. 

Byddwn yn gwneud yn siwr fod gan yr heddlu, ynadon a rheithgorau 
wybodaeth gywir am sut i drin cwynion; lleiafrif bychan yn unig o 
achosion sy’n cyd-fynd â diffiniad y ‘gwerslyfr’ o drais, a rhaid i’r sawl 
sydd yn y system cyfiawnder troseddol sylweddoli y gall trais ddigwydd 
rhwng partneriaid neu’r rhai fu mewn perthynas yn y gorffennol. 

I’r rhai ddioddefodd drosedd fel hyn, fe wnawn yn siwr fod Canolfannau 
Cyfeirio am Ymosodiadau rhywiol yn cael cyllid digonol a hyfforddiant 
digonol i’r gweithwyr proffesiynol yno. Byddwn hefyd yn gwneud yn siwr 
fod gwasanaethau cwnsela ar gael ac yn derbyn digon o arian, gan y 
gall dioddefwyrtrais ddioddef o broblemau eraill o ran iechyd meddwl a 
chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol, yn enwedig os ydynt yn troi at hyn 
fel ffordd o geisio ymdopi â’u profiadau. 





52 


Ymladd Troseddau 


Troseddau cyllyll 

Mae cynnydd mewn troseddau cyllyll wedi cyd-fynd â llymder, gan ei 
fod wedi cynyddu i lefelau nas gwelwyd o’r blaen, gyda 1,353 yn 2018, 
cynnydd o 23% ers y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn adlewyrchiad o 
effaith toriadau’r Toriaid i blismona yn San Steffan a thoriadau Llafur i 
lywodraeth leol yng Nghymru. Mae cyfanswm gwariant Llywodraeth 
Cymru ar waith ieuenctid wedi cwympo o dros £40m bum mlynedd yn 
ôl i £32m yn 2017-18. 

Byddwn yn gweithio gyda chlybiau ieuenctid, cyrff llywodraethol 
chwaraeon, ysgolion, grwpiau cymuned, cyrff gwirfoddol a gweithwyr 
ieuenctid i wella gwasanaethau ieuenctid ac i beri bod gweithgareddau 
ffurfiol ac anffurfiol ar gael. 

Hiliaeth a Throseddau Casineb 

Dylai pawb allu teimlo’n ddiogel a chael eu parchu yn eu cymunedau. 
Yng Nghymru, bydd Plaid Cymru yn gweithio gyda Chomisiynwyr 
Heddlu a Throsedd er mwyn gwneud yn siwr fod pob trosedd casineb - 
gan gynnwys troseddau casineb homoffobaidd, hiliol a gwrth-anabledd, 
a chamdriniaeth ar-lein - yn cael ei thrin o ddifrif gan heddluoedd Cymru 
a bod ymchwiliad go-iawn yn cael ei gynnal fel y gall dioddefwyr deimlo 
yn hyderus a diogel wrth adrodd am ddigwyddiadau. 

Byddwn yn mynd ati i ymwneud â sbectrwm cynrychioliadol eang o 
gymunedau er mwyn sicrhau bod amrywiaeth barn yn cael ei chlywed 
a’i hystyried. Yn benodol, fe wnawn y canlynol: 

• Gwrthweithio Islamoffobia, gwrth-Semitiaeth, teimladau yn erbyn 
mewnfudwyr a phob math o hiliaeth a rhagfarn mewn 
gwleidyddiaeth, ar ein strydoedd, arlein ac yn ein cyfryngau. 

• Gweithio i gael mwy o gynrychiolaeth gan leiafrifoedd a menywod 
mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus. 

• Ymdrin â’r heriau cymdeithasol-economaidd sylfaenol a wynebir gan 
gymunedau DLIE, gan gynnwys darparu cyllid ar gyfer gwersi 
Cymraeg a Saesneg, er mwyn annog integreiddio llwyddiannus i 
gymdeithas yng Nghymru. 










Cred Plaid Cymru y dylai Cymru ddod yn 
Aelod annibynnol o’r Undeb Ewropeaidd. 

Yr ydym eisiau ffurfio perthynas newydd ar 
sail cydraddoldeb gyda gwledydd eraill yr 
ynysoedd hyn. Bydd hyn yn fater o fwy o 
frys os bydd y DG yn gadael yr UE. 

Ein nod yw cyrraedd yr amcanion hyn erbyn 
2030, a chyn hynny os bydd amgylchiadau 
yn caniatau. 

Yr ydym yn cydnabod y bydd cyrraedd yr 
amcanion hyn yn golygu nifer o gamau ar 
y ffordd; y cyntaf fydd i Blaid Cymru ffurfio 
Llywodraeth Cymru wedi etholiad y Senedd 
yn 2021. 


Datganoli Pellach 

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn pwyso 
am ddatganoli pwerau cyllidol i’r Senedd, 
ynghyd â throsglwyddo’r pwerau dros 
gyfiawnder, datblygu economaidd, lles a 
diwylliant a gedwir yn ôl gan San Steffan ar 
hyn o bryd. 

Cyllid 

Mae arnom angen mwy o bwerau ariannol 
i alluogi Llywodraeth Cymru i deilwrio 
trethiant a chyllid i gwrdd ag anghenion 
Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Datganoli treth gorfforaeth fel yng 
Ngogledd Iwerddon. 

• Datganoli Treth Teithwyr Awyr fel yn yr 
Alban a Gogledd Iwerddon. 

• Neilltuo refeniw TAW i Gymru fel yn yr 
Alban. 



55 


Cyfansoddiad Cymru 


Mae benthyca gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd wedi ei gyfyngu i 
£1bn dros bum mlynedd. Mae hyn yn rhy isel o lawer. Dylid caniatau i 
Gymru fenthyca i fuddsoddi hyd at £5bn dros bum mlynedd. Byddai hyn 
yn saff y tu mewn i’r canllawiau cyllidol a gynigiwyd gan y Ceidwadwyr a 
Llafur i’r DG gyfan. 


Cyfiawnder 

Mae’r ddau adroddiad gan y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, 
ynghyd â Chomisiwn Thomas ar Gyfiawnder yng Nghymru i Bobl Cymru 
wedi gwneud achos gref dros ddatganoli pwerau cyfiawnder i Gymru, 
creu awdurdodaeth gyfreithiol Gymreig a system gyfreithiol. Ynghyd â’r 
adnoddau angenrheidiol i wneud hyn, bydd y pwerau yn cynnwys: 

• Plismona 

• Cyfiawnder Troseddol a’r llysoedd 

• Dedfrydu, Cymorth Cyfreithiol, Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r 
Farnwriaeth 

• Y Gwasanaeth Carchardai a’r Gwasanaeth Prawf 


Datblygu Economaidd 

Ymysg y pwerau economaidd a gedwir yn ôl ar hyn o bryd gan San 
Steffan ac y dylid eu datganoli i alluogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
strategaeth datblygu economaidd fwy dealladwy mae: 

• Tâl y Sector Cyhoeddus 

• Adnoddau naturiol 

• Yr holl bwerau trwyddedu a goruchwylio ar gyfer manteisio ar 
adnoddau naturiol 

• Stad y Goron 

• Dŵr 

• Porthladdoedd a harbyrau 

• Asiantaeth Forol Gwylwyr y Glannau 

• Rheolaeth lawn dros fasnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau 

• Gweithrediadau Network Rail yng Nghymru 





56 


Cyfansoddiad Cymru 


Lles 

Cafodd degawd o lymder effaith ddifrifol ar ein cymunedau tlotaf. Dyna 
pam ein bod yn pwyso am reolaeth lawn dros Gredyd Cynhwysol. Bydd 
hyn yn caniatau i ni, er enghraifft, wneud i ffwrdd yn barhaol â’r dreth 
ystafell wely, fel sydd ar y gweill yn yr Alban. 

Mae Deddf Diwygio Lles Llywodraeth San Steffan 2012 a Deddf Lles a 
Gwaith 2016 wedi gwneud niwed enbyd i filoedd o bobl yng Nghymru. 
Ym mis Tachwedd 2018, canfu adroddiad gan rapporteur y CU ar 
dlodi eithafol fod tlodi yn y DG yn “systemaidd” ac yn “drychinebus” 
oherwydd y toriadau “ideolegol” dwfn i wasanaethau cyhoeddus ers 
2010 . 

I fynd i’r afael â’r problemau sylfaenol hyn, bydd Plaid Cymru yn pwyso 
am ddatganoli pwerau lles er mwyn gallu trafod fframwaith cyllidol 
priodol ar gyfer pob achos. Buasent yn cynnwys: 

• Taliadau Annibyniaeth Personol 

• Lwfans Gofalwyr 

• Lwfans Presenoldeb 

• Lwfans Byw’r Anabl 

• Taliadau Tanwydd y Gaeaf 

• Taliadau Tywydd Oer 

• Lwfans Anabledd Difrifol 

• Budd-daliadau Anabledd Anafiadau Diwydiannol 

• Taliadau Treuliau Angladd, 

• Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn 

• Taliadau Tai Dewisol 


Diwylliant 

Bydd Plaid Cymru yn mynnu datganoli darlledu i’r Senedd fel y gallwn 
ddatblygu sector darlledu wedi’i wneud gan bobl Cymru, i bobl Cymru, 
ac yn atebol i bobl Cymru. 

Comisiwn Annibyniaeth 

Ym mis Tachwedd 2019 sefydlodd Plaid Cymru Gomisiwn Annibyniaeth 
arbenigol, dan gadeiryddiaeth Jocelyn Davies, y cyn-Aelod o’r Senedd 
dros Ddwyrain De Cymru a chyn-Weinidog yn Llywodraeth Cymru’n Un. 





57 


Cyfansoddiad Cymru 


Rôl y Comisiwn yw paratoi’r ffordd ar gyfer Llywodraeth Plaid Cymru 
yn 2021. Bydd yn argymell y camau y bydd angen i ni eu cymryd i ennill 
annibyniaeth i Gymru yn y degawd sydd i ddod. 

Y rhwystr mwyaf i annibyniaeth Cymru yw’r honiad na allwn ei fforddio, 
fod gwlad mor gyfoethog â Chymru mewn adnoddau naturiol a sgiliau a 
dychymyg ei phobl, rywsut yn rhy dlawd i fod yn annibynnol. 

Yn y bôn, y rheswm pam fod cymaint o fwlch rhwng y trethi a godwn 
yng Nghymru, a’r arian yr ydym yn ei wario ar fudd-daliadau a 
gwasanaethau cyhoeddus, yw’r modd y mae ein heconomi wedi ei 
chamreoli gan un llywodraeth ganolog yn Llundain ar ôl y llall. 

Mae arnom angen annibyniaeth yn unswydd er mwyn newid hynny. 

Yn y cyfamser, mae angen i ni ddangos, hyd yn oed gyda’r pwerau 
cyfyngedig sydd gennym dan y setliad datganoli presennol, y gallwn 
ddechrau cau’r bwlch cyllidol. Bydd y Comisiwn Annibyniaeth yn cynnal 
dadansoddiad ac yn cynnig argymhellion ar bolisì'au y dylai llywodraeth 
Plaid Cymru eu dilyn dros gyfnod o ddeng mlynedd er mwyn sicrhau 
bod bwlch cyllidol Cymru yn cau. 

Bydd y Comisiwn Annibyniaeth yn mynd i’r afael â chwestiynau dilys 
fydd gan bobl am y modd y byddai Cymru annibynnol yn gweithio, 
ar bynciau megis arian cyfred, ffiniau, dyled genedlaethol y DG, a 
phensiynau. 

Bydd y Comisiwn yn Llunio Cyfansoddiad Ysgrifenedig i Gymru 
annibynnol. 

Bydd hefyd yn goruchwylio cynhyrchu drafft o Fesur Ymreolaeth. 
Deddfwriaeth ragbaratoawl fydd hon a gyflwynir gan Lywodraeth 
newydd Plaid Cymru yn 2021, gyda’r nod o baratoi ar gyfer y 
refferendwm ar annibyniaeth i Gymru a gynhelir cyn diwedd y ddegawd 
nesaf. 

Bydd y ddeddfwriaeth a roddir mewn grym gan y Bil hwn yn galluogi 
llywodraeth Plaid Cymru i ymwneud â chroestoriad mor eang ag sydd 
modd o bobl a buddiannau, a bydd yn cynnwys creu sefydliad newydd 
gydag ysgrifenyddiaeth amser-llawn, i oruchwylio’r broses fydd yn 
arwain at refferendwm; a chyfres o Gynulliadau Dinasyddion i roi 
gwybodaeth i bobl Cymru am y pynciau a’r cwestiynau eang a ddaw yn 
sgil y posibilrwydd o annibyniaeth. 





Pan oedd yn llefarydd i ni ar y Trysorlys, 
defnyddiodd Jonathan Edwards o’r 
Blaid bob cyfle i dynnu sylw at yr 
anghydraddoldeb sydd wrth wraidd y 
Wladwriaeth Brydeinig, ac i frwydro 
dros degwch cyllidol i Gymru. 


I ddechrau ymdrin â’r anghydbwysedd, 
cyflwynodd Jonathan Fesur Rheol 
Deng Munud yn San Steffan i geisio 
sefydlu Swyddfa Cyllid Teg, gyda 
rheidrwydd statudol i gyflwyno 
cydgyfeiriant cyfoeth daearyddol. 
Byddai’n ganolwr niwtral ac arbenigol 
mewn anghydfod fel y byddai Cymru ar 
yr un gwastad a Llundain a 
De-Ddwyrain Lloegr ar fater cyllido. 


Y DG yw un o’r gwladwriaethau mwyaf 
anghyfartal yn Ewrop. Mae gan ranbarth 
gyfoethocaf y DG, Llundain Fewnol, GDP 
o 614% o gyfartaledd yr UE, o gymharu â 
rhanbarth dlotaf y DG, Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd, gyda GDP o 68% o gyfartaledd yr 
UE. Mae hyn yn gondemniad hallt o system 
ariannol sydd wedi tlodi Cymru er lles y 
dethol rai yn Llundain. 


Mae naw o wledydd a rhanbarthau 
cyfredol y DG mewn diffyg cyson. Mae 
model economaidd a chyllidol presennol 
y DG yn fethiannus. Mae polis'iau gan un 
llywodraeth y DG ar ôl y llall, Ceidwadol a 
Llafur, yn pwysleisio fod grym gwleidyddol 
ac economaidd yn Llundain a de-ddwyrain 
Lloegr, gyda buddsoddiad cyhoeddus yn 
cael ei ganoli’n anghymesur yn yr ardaloedd 
hynny ar draul gweddill y DG. 




59 


Cyllid A Threthiant 


Mae angen i fuddsoddiad cyhoeddus fod â’r nod o ail-gydbwyso economi’r 
DG. Yr hyn sydd ei angen yw cyllid ychwanegol estynedig: i gymryd lle 
cyllid yr UE os bydd Brexit yn digwydd; i helpu i gynnal yr economi trwy 
dryblith Brexit ac, yn bwysig iawn, i sbarduno’r economi i wneud iawn am 
yr anghydbwysedd daearyddol cyfredol a hanesyddol. Dim ond trwy ddilyn 
strategaeth o’r fath y gellir gwireddu gwir botensial economaidd Cymru a 
gweddill y DG y tu allan i Lundain a de-ddwyrain Lloegr. 


Cyllid Teg i Gymru 

Nid yw Fformiwla bresennol Barnett ar gyfer dosbarthu cyllid i’r 
cenhedloedd datganoledig wedi newid ers deugain mlynedd, ac nid 
yw’n addas at y diben. Gan ei bod wedi ei chlymu wrth fformiwla 
seiliedig ar boblogaeth, a honno wedi dyddio, cydnabyddir nad yw’n 
cwrdd ag anghenion. Cred Plaid Cymru y dylid cael Swyddfa Cyllid 
Teg yn ei lle, gyda rheidrwydd statudol i gyflwyno cydgyfeiriant cyfoeth 
daearyddol. Byddai’n ganolwr niwtral ac arbenigol mewn anghydfod. 


Buddsoddi Cyfalaf 

Ers gormod o amser, dioddefodd Cymru a gweddill y DG o fuddsoddiad 
cyfalaf isel, a hyn yn ei dro yn arwain at gynhyrchedd isel a chyflogau 
isel. Ar lefel y DG dylai’r arian ar gyfer mwy o fuddsoddi cyfalaf fod yn 
1 y cant yn ychwanegol o leiaf o GDP y flwyddyn (£20bn) am isafswm o 
ddeng mlynedd. Byddid yn talu am fuddsoddiad o’rfath trwy fenthyca 
mwy. Dylid neilltuo’r cyllid ar sail angen gydag o leiaf £1.5 bn yn 
ychwanegol y flwyddyn yn cael ei neilltuo i Gymru i dalu am y rhaglen 
fuddsoddi a osodir allan yn y maniffesto hwn. 


Cynyddu Refeniw 

Cred Plaid Cymru y dylai pawb dalu cyfran deg o drethi fel y gallwn oll 
fanteisio ar wasanaethau cyhoeddus rhagorol o’r radd flaenaf. Mae hyn 
yn golygu bod yn rhaid i’r sawl sy’n ennill fwyaf - boed yn unigolion neu 
gwmnì'au - wneud cyfraniad teg. 





60 


Cyllid A Threthiant 


Dyma’r mesurau treth a gynigiwn ni: 

• Buasem yn gwrthdroi bwriad Llywodraeth Prydain i dorri treth 
gorfforaeth. Bydd canslo’r toriad arfaethedig o 19% i 17% sydd i fod 
i ddigwydd yn 2020-21 yn codi tua £5 biliwn. 

• Dylid cyfyngu rhyddhad treth incwm ar gyfraniadau pensiwn i’r 
gyfradd safonol o 20 y cant. Byddai hyn yn codi refeniw ar draws y 
DG a amcangyfrifwyd gan y Sefydliad Astudiaeth Ariannol o £11,5bn 
y flwyddyn. 

• Dylem gynyddu cyfradd y gweithiwr o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol 
i drethdalwyr y gyfradd uwch a’r gyfradd ychwanegol o 2 y cant i 4 y 
cant, gan godi’r hyn a amcangyfrifwyd fel £2bn y flwyddyn. 

O’u cymryd gyda’i gilydd bydd y tri mesur hyn yn codi £20bn y flwyddyn 
yn ychwanegol i dalu am wasanaethau cyhoeddus hanfodol. Felly, telir 
am fwy o wario ar wasanaethau o drethi ychwanegol, tra telir am fwy o 
fuddsoddi cyfalaf trwy fenthyca. 

Trafnidiaeth 

Buasem yn dileu prosiect gwastraffus ac amgylcheddol niweidiol HS2. 
Nid yn unig y byddai hynny yn osgoi dinistrio cynefinoedd pwysig, 
byddai hefyd yn caniatau i ni fuddsoddi mewn seilwaith cludiant 
cyhoeddus yn decach ar draws y DG. Mae HS2 ar hyn o bryd yn 
llyncu traean o gefnogaeth Llywodraeth y DG i reilffyrdd (£2.1 biliwn o 
gyfanswm o £6.4 biliwn yn ystod 2017-18). Mae’n glir o adroddiadau 
a gyhoeddwyd ac a ryddhawyd heb awdurdod y bydd HS2 yn costio 
llawer mwy na’r £56bn a gynlluniwyd - hyd at £100bn ac efallai na fydd 
hyd yn oed yn cyrraedd y tu hwnt i Birmingham. Nawr yw’r amser 
i roi stop ar y prosiect ffuantus hwn ac ailgyfeirio’r buddsoddiad at 
ardaloedd megis Cymru a gogledd Lloegr, sydd wir ei angen. 

Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu codi trydydd rhedfa yn Heathrow. Er i 
Heathrow roi ffigwr o £14bn ar eu costau ehangu, dywed eraill y bydd y 
gwir ffigwr yn nes at £30bn. 

Os aiff y prosiectau hyn yn Lloegr rhagddynt, er y byddant yn cael effaith 
ledled y DG, yna bydd Plaid Cymru yn mynnu cyllid ychwanegol i Gymru 
yn gyfran lawn, fel y’u pennwyd gan Fformiwla Barnett. 





61 


Cyllid A Threthiant 


Amddiffyn 

Mae Plaid Cymru yn gyson wedi gwrthwynebu cael arf newydd yn lle 
Trident am ei fod yn arswydus o wastraffus a pheryglus. Disgwylir i 
rywbeth yn lle Trident gostio o leiaf £205 biliwn (ffigyrau CND o 2018). 
Byddwn yn rhoi’r gorau i’r gwastraff arian hwn, fel bod modd buddsoddi 
arian mewn gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith. 









Bioamrywiaeth 

Mae colli a dirywio cynefinoedd ar draws 
Cymru mor amlwg i ni bellach a newid 
hinsawdd. Rhaid i ni weithredu’n gyflym ac 
yn benderfynol os ydym am atal effeithiau’r 
argyfwng ecolegol ar ein bywyd gwyllt, a 
gweld dechreuadau adfer. Mae hyn yn galw 
am weithredu ledled y byd ac yn nes at 
adref. 

Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth 
i fynd i’r afael ag argyfwng difodiant, gan 
roi rheidrwydd cyfreithiol ar y llywodraeth 
hon a rhai’r dyfodol i weithredu i adfer 
natur. Ymhellach, fe fyddwn yn sicrhau 
prosesau llywodraethiant cadarn ac 
annibynnol i gynnal y gyfraith a sefyll dros yr 
amgylchedd. 


Byddwn yn cefnogi mwy o drosi i systemau 
ffermio organig a dulliau cynaliadwy eraill. 

Byddwn yn datblygu cynlluniau ar gyfer 
ynni adnewyddol sydd yn mynd law yn 
llaw â natur trwy nodi safleoedd ecolegol 
gynaliadwy ar gyfer datblygu ynni gwynt 
ar dir a môr, yn ogystal â mannau posib 
ar gyfer datblygu ynni solar ac ynni’r 
llanw. Dyma fydd conglfaen ein ‘Atlas 
Ynni Cymreig’. Bydd yn dangos lle byddai 
gwahanol fathau o adnoddau ynni yn cael yr 
effaith ecolegol lleiaf, yn ogystal â safleoedd 
posib ar gyfer ailddatblygu natur a’i gadw. 


63 


Amgylchedd A 
Newid Hinsawdd 


Colli Coedwigoedd Ledled y Byd 

Er mai coedwigoedd yw ysgyfaint ein planed, maent yn cael eu 

hanrheithio ledled y byd yn frawychus o gyflym. Mae gan Gymru ran i’w 

chwarae i wrthwynebu’r duedd. Byddwn yn: 

• Deddfu i roi terfyn ar fewnforio nwyddau sydd wedi achosi 
datgoedwigo. 

• Buddsoddi mewn Cymorth Datblygu Tramor sy’n cefnogi trosi i 
ffermio cyfeillgar i’r ecoleg. 

• Mynnu bod olew palmwydd a fewnforir yn dod o ffynonellau 
cynaliadwy. 

• Gwahardd mewnforion soy, cig eidion a chynhyrchion amaeth eraill 
sy’n dod o dir a ddatgoedwigwyd yn anghyfreithlon. 


Amddiffyn ein Moroedd 

Mae Plaid Cymru yn cefnogi Cytundeb cryf gan y CU ar Gefnforoedd y 
Byd a all greu rhwydwaith o lochesi’r eigion fydd yn lledaenu dros o leiaf 
30% o’r cefnforoedd erbyn 2030. Dylai hyn olygu moratoriwm yn syth ar 
gloddio yn nyfnderoedd y môr. Dylid atal pob gweithgaredd pellach yng 
nghontractau cloddio’r DG. 


Masnach Ryngwladol 

Dylai cytundebau masnach yn y dyfodol a drefnir gan y DG, boed yn 
yr UE neu’r tu allan, gynnal a gwella safonau amgylcheddol, lleihau ôl 
troed amgylcheddol masnach, gwneud telerau masnachu yn benodol 
ddarostyngedig i ymrwymiadau amgylcheddol a hawliau dynol. Dylid 
cael mesurau penodol i warchod ecosystemau a chynefinoedd hanfodol 
y byd megis yr Amason, ac i bobl frodorol. 





64 


Amgylchedd A 
Newid Hinsawdd 


Gweinidog y Dyfodol 

Mae Plaid Cymru yn bwriadu sefydlu Gweinyddiaeth newydd i’r Dyfodol. 
Yn y Senedd, mae gennym eisoes Weinidog cysgodol unswydd ar gyfer 
y Dyfodol. Yn ogystal â bwrw golwg ar yr amgylchedd polisi bras, tasg 
y Gweinidog fydd cymryd golwg yn y tymor hir ar ein hamgylchedd, 
gyda’r cyfrifoldeb canlynol: 

• Sicrhau fod Cymru yn trosi i economi carbon isel sy’n gyfeillgar 
i natur. 

• Datblygu pecyn o ddiwygiadau amgylcheddol a chyllidol i helpu’r 
trosiant i economi fwy gwyrdd. 

• Annog buddsoddi gan y sector preifat mewn technolegau gwyrdd 
newydd. 


Creu Cymunedau Cynaliadwy 

Rydym eisiau i Gymru chwarae ein rhan i arwain y byd mewn trosiant 
cyfiawn i gymunedau cynaliadwy. Y cam cyntaf yw sicrhau datganoli’r 
holl gyfrifoldebau dros ein hadnoddau naturiol, megis Stadau’r Goron, 
Ofgem a’r Grid Cenedlaethol, fel bod y pŵer i weithredu yn nwylo pobl 
Cymru, trwy ein Senedd a etholwyd yn ddemocrataidd. 


Lliniaru Carbon 

Bydd ein polisi ynni yn anelu at sicrhau fod ein hadnoddau’n cael eu 
defnyddio yn gynaliadwy, trin llygredd, datblygu swyddi yn yr economi 
ôl-garbon a chynyddu ein hannibyniaeth ynni. 

Byddwn yn buddsoddi mewn cael a datblygu prosiectau cynhyrchu 
a storio ynni ar raddfa fawr trwy ein chwyldro adnewyddol ac yn rhoi 
cefnogaeth i fentrau ynni cymunedol. Bydd Plaid Cymru yn comisiynu 
rhestr eiddo cenedlaethol o botensial ynni gwyrdd yng Nghymru, fel 
“Atlas Ynni i Gymru”, a fydd yn nodi mannau lle caiff datblygiadau yr 
effaith ecolegol leiaf. 





65 



Amgylchedd A 
Newid Hinsawdd 


Bydd Plaid Cymru yn cynyddu perchenogaeth gymunedol o ynni 

adnewyddol i gadw mwy o’r buddion yn lleol. Byddwn yn: 

• Sefydlu asiantaeth ynni genedlaethol, Ynni Cymru, gyda’r dasg o 
wireddu potensial ynni gwyrdd Cymru. 

• Llawn wireddu potensial ynni’r môr gan gynnwys ynni’r tonnau, y 
llanw a ffrwd llanw. 

• Ceisio gwaharddiad llwyr ar ffracio a glo brig newydd. 

• Gwrthwynebu datblygu safleoedd newydd ar gyfer gorsafoedd 
niwclear. 

• Gwrthwynebu’r defnydd o beilonau trwy Barciau Cenedlaethol ac 
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, gan hyrwyddo’r defnydd o 
geblau dan y môr a’r ddaear i gludo trydan lle bo modd. 


Cynyddu Coetiroedd 

I wneud ein cyfraniad i fynd i’r afael â newid hinsawdd, rhaid i ni 
gynyddu yn gynaliadwy yr erwau o goedwigoedd Cymru. Ers i Gyfoeth 
Naturiol Cymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros goedwigaeth yn 2013, 
plannwyd coetiroedd newydd o lai na 1,000 hectar y flwyddyn, ac 
mewn rhai blynyddoedd, bu’n llai na 500 hectar. Dylem anelu at 
isafswm cyfradd blannu o 2,000 hectar y flwyddyn o 2020, targed a 
argymhellwyd gan Bwyllgor newid Hinsawdd y DG. 

Byddwn yn archwilio’r achos dros sefydlu mudiad coedwigaeth 
unswydd i ddelio â’r dasg frys o ymdrin â’r argyfwng hinsawdd trwy 
blannu mwy o goed. Byddwn yn sicrhau bod cysylltiad agos yn y polisi 
hwn â chymhellion amaeth-amgylcheddol i ffermwyr. Nid yn unig y 
mae cynyddu ein coetiroedd brodorol yn chwarae rhan fawr o ran dal 
carbon, ond y mae hefyd yn cynnig nifer o fanteision eraill gan gynnwys 
rheoli llifogydd, darparu cynefinoedd i fywyd gwyllt, gwella ansawdd ein 
tirwedd, a chreu cynhyrchion coed defnyddiol. 


Tra’r oeddent yn ASau, derbyniodd tîm Plaid Cymru radd 
100% yn nadansoddiad y Guardian o record Asau ar 16 
pleidlais ddangosol ar yr hinsawdd rhwng 2008 a 2018, sy’n 
adlewyrchu ein cefnogaeth i dargedau hinsawdd uchelgeisiol 
tymor-hir 






66 


Amgylchedd A 
Newid Hinsawdd 


Awyr Lân 

Amcangyfrifir fod llygredd aer yn cyfrannu at 2,000 marwolaeth y 

flwyddyn yng Nghymru. Byddwn yn gweithredu Deddf Awyr Lân i 

Gymru er mwyn: 

• Creu parthau awyr lân yn ein trefi a’n dinasoedd. 

• Rhoi hawl i gymunedau i osod offer monitro llygredd y tu allan i 
ysgolion ac ysbytai. 

• Galluogi awdurdodau lleol i gyflwyno taliadau llygredd a thagfeydd. 

• Gosod cynllun cenedlaethol a rhanbarthol i leihau llygredd aer yng 
Nghymru. 

• Diwygio cyfreithiau cynllunio i fynnu bod mwy o bwysau ar lygredd 
aer yn y system gynllunio. 

• Cyflymu’r trosiant i system drafnidiaeth trydan fel bod ceir petrol a 
disel yn dirwyn i ben erbyn 2030. 


Lleihau Gwastraff Plastig 

Byddwn yn mynd i’r afael a phroblem gwastraff plastig trwy wahardd 
plastig untro, datblygu dewisiadau cynaliadwy a chodi targedau 
ailgylchu. Bydd Plaid Cymru yn gosod Cymru ar flaen yr economi 
gylchol a sicrhau Cymru Dim Gwastraff 2030 trwy gyfuniad o 
ddeddfwriaeth a mentrau polisi, megis Cynlluniau Blaendal Dychwelyd, 
mwy o gyfrifoldeb ar y cynhyrchwyr a defnyddio cyfreithiau cynllunio, 
ardrethi a phwerau trethu. 


Atal Llifogydd 

Byddwn yn rhoi mwy o bwyslais ar atal llifogydd mewn canllawiau 
cynllunio, gan gydnabod y bydd newid hinsawdd yn gwneud llifogydd 
difrifol yn fwy tebygol yn y dyfodol. Byddwn yn buddsoddi mewn gwaith 
ataliol i leihau llifogydd newydd ac yn yr un mannau ar draws Cymru, 
defnyddio technegau rheoli tir megis plannu coetiroedd newydd i reoli 
cadw dŵr yn yr ucheldir ac atal dŵr rhag llifo ymaith. 





Amgylchedd A 
Newid Hinsawdd 


Rhwydwaith Wefrio Cerbydau Trydan 

Byddwn yn buddsoddi mewn rhwydwaith cenedlaethol o wefrio cerbydau 
trydan ledled Cymru, i gychwyn y trosiant tuag at fflyd hollol drydan o 
gerbydau’r sector cyhoeddus a mwy o ddefnydd o gerbydau trydan 
preifat. Ar hyn o bryd, mae wyth sir yng Nghymru gyda’r nifer isaf o 
bwyntiau gwefrio ceirfesul unigolyn ar hyd Prydain. Mae gan Gaerdydd 
45 pwynt gwefrio cyhoeddus, o gymharu â 112 yng Nghaeredin a 258 
yn Milton Keynes. Heb ymyriad cyhoeddus, gadewir Cymru ar ôl yn y 
chwyldro sydd ar y gweill gyda cheir trydan 


Cynllun Gwobrwyo am Feiciau 

Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno cynllun gwobrwyo am feiciau, i annog 
pobl allan o’u ceir ac ar eu beiciau. Bydd hyn yn arwain at leihad 
sylweddol mewn tagfeydd, a hwb i iechyd a lles. 

Byddwn yn datblygu cynllun lle mae cyfranogwyr yn cael eu talu am 
bob milltir maent yn seiclo i’r gwaith, fel yn yr Iseldiroedd. Byddai hyn 
yn mynd law yn llaw â gwelliannau sylweddol i seilwaith beicio, gwneud 
beicio yn fwy diogel a phleserus i blant a defnyddwyr achlysurol beiciau. 
Byddai’n cynnwys gwelliannau ledled y wlad i Iwybrau beicio, datblygu 
ffyrdd beicio i gysylltu canolfannau economaidd a cherbydau trenau 
gyda digon o le i feiciau. 







Bwyd 

Mae sector bwyd a diod Cymru yn hanfodol i 
ffyniant ac iechyd cymunedau ledled Cymru. 
Mae’r gadwyn gyflenwi bwyd yn werth £7 
biliwn i economi Cymru, tra bod y diwydiant 
bwyd a diod yn cyflogi rhyw 240,000 o bobl. 
Byddwn yn ceisio creu marchnad ddomestig 
gryfach i fwyd, ar sail gallu prosesu 
cadarnach, gyda chefnogaeth polisiau 
caffael cyhoeddus pendant. Byddwn hefyd 
yn amddiffyn ac yn tyfu’r brand Cymreig, gan 
adeiladu ar y safonau amgylcheddol a lles 
anifeiliaid uchaf. Yr ydym yn cefnogi Cymru’n 
rhydd o GMO a pharhau â’r moratoriwm ar 
gnydau GMO yn yr UE. 

Bydd Plaid Cymru yn brwydro am bwerau 
llawn i’r Senedd dros labelu bwyd. Byddai 
hyn yn caniatau i ni adeiladu ar y brand 
Cymreig a’i gyfoethogi, ac yn ychwanegu 
gwerth at ein cynnyrch Cymreig sydd ag enw 
da ledled y byd. 


Bydd ASau Plaid Cymru hefyd yn ceisio 
sicrhau bod unrhyw gytundebau masnach yn 
y dyfodol yn sicrhau dynodiadu daearyddol 
i fwydydd Cymreig allweddol fel cig oen 
ac eidion Cymru, Halen Môn, tato cynnar 
Sir Benfro, Cregyn Gleision Conwy, Ham 
Caerfyrddin a Gwin Cymru. 

Amaethyddiaeth 

Ffermio yw asgwrn cefn cymunedau gwledig 
ar draws Cymru ac y mae amaethyddiaeth 
yn sector pwysig o ran economi ehangach 
Cymru. Ar hyn o bryd, mae ymhell dros hanner 
incwm ffermwyr Cymru yn dod o’r taliadau 
uniongyrchol maent yn dderbyn trwy Bolisi 
Amaethyddol Cyffredin yr UE. Maetaliadau 
uniongyrchol yn rhoi sefydlogrwydd a sicrwydd 
i ffermwyr ac y maent yn hanfodol o ran sicrhau 
hyfywedd ffermydd Cymru a’r economi wledig 
yn ehangach. 




69 



Bwyd, Amaethyddiaeth 
A Physgota 

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn bwriadu dirwyn taliadau uniongyrchol 
i ben os byddwn yn gadael yr UE, a fyddai’n cael effaith andwyol ar yr 
economi wledig a gwead cymunedau gwledig. Bydd llywodraeth Plaid 
Cymru yn cadw’r cynllun taliadau uniongyrchol. Gallwn hefyd warchod y 
cyllid hwn i ffermwyr Cymru trwy aros yn yr UE. 

Mae’r etholiad cyffredinol hwn wedi creu mwy o ansicrwydd ynghylch 
Brexit, oherwydd cyn iddo gael ei alw, yr oedd yn rhaid i lywodraeth y 
DG warantu taliadau tan derfyn tymor y Senedd honno, sef 2022. 

Cred Plaid Cymru fod angen gwneud mwy i fynd i’r afael â TB buchol. 
Dengys profiad gwledydd eraill fod yn rhaid i ni fod yn fwy effeithiol 
wrth drin TB mewn bywyd gwyllt os am reoli’r sefyllfa. Y mae tystiolaeth 
o astudiaeth Downs yn ddiweddar yn tanlinellu’r cyfraniad y gall dileu 
moch daear gael ar ddigwyddiadau TB buchol, a dyna pam fod Plaid 
Cymru yn credu bod yn rhaid i hyn fod yn rhan o’r ateb yng Nghymru. 

Mae Plaid Cymru yn galw am ddatganoli pwerau sy’n ymwneud 
ag ymosodiadau gan gŵn ar dda byw. Yng ngogledd Cymru yn 
unig, cofnodwyd 449 achos o ymosodiadau gan gŵn rhwng 2013 a 
2017. Yn ogystal ag achosi loes i anifeiliaid, maent yn faich ariannol 
trwm ar ffermwyr. Mae’r pedwar darn o ddeddfwriaeth bresennol ar 
ymosodiadau ar dda byw wedi dyddio, ac nid ydynt yn gydnaws ag 
arferion amaethyddol heddiw na difrifoldeb y drosedd. Mae angen 
datganoli a newid mewn deddfwriaeth er mwyn gofalu bod difrifoldeb y 
drosedd hon yn cael ei ddeall, a bod gan heddluoedd Cymru y pwerau i 
olrhain y troseddwyr a delio â hwy yn iawn. 


Pysgota 

Mae sector pysgod a physgod cregyn Cymru yn werth £25 miliwn 
i Gymru sydd yn allforio 90% o’r cynnyrch, llawer ohono i’r UE. 

Pysgod cregyn a ddelir yn bennaf, ac y maent yn cael eu hallforio’n 
fyw i’r cyfandir neu ymhellach trwy gytundebau masnach yr UE. Mae 
pysgodfeydd Cymru, cynhyrchwyr amaeth y môr a chadwyni cyflenwi 
bwyd môr yn arbennig o agored i unrhyw rwystrau wrth gludo eu 
cynnyrch. Byddai unrhyw dariffau neu rwystrau eraill heb fod yn dariffau 
yn cael effaith ofnadwy ar eu hyfywedd. 

Mae’rfasnach ddirwystrfelly sydd yn un o fanteision aelodaeth o’r 
UE yn hanfodol. Bydd aros yn yr UE yn helpu i amddiffyn dyfodol ein 
teuluoedd pysgota. 






Gall Cymru arwain y ffordd o ran gwarchod 
anifeiliaid a sicrhau safonau uchel o les 
anifeiliaid. Credwn y dylid cael dedfrydau 
llymach i bobl sydd yn camdrin anifeiliaid 
ac y dylid cael Cofrestr Camdrin Anifeiliaid i 
Gymru. 


Deddfwriaeth newydd 

Mae Plaid Cymru yn cefnogi cyflwyno 
deddfwriaeth newydd i reoleiddio gwerthu 
anifeiliaid anwes arlein, fel bod yr anifeiliaid 
yn cael eu hamddiffyn. 

Mae primatiaid yn anifeiliaid deallus a 
chymdeithasol gymhleth, ac yn ein barn 
ni, nid yw’n foesol eu cadw fel anifeiliaid 
anwes. O’r herwydd, fe wnawn gyflwyno 
deddfwriaeth newydd i wahardd yn llwyr 
gadw primatiaid fel anifeiliaid anwes. 

Byddwn yn gweithredu argymhellion Pwyllgor 
Dethol Amgylchedd, Bwyd a Materion 


Gwledig Senedd San Steffan ar roi terfyn ar 
ddeddfwriaeth benodol i fridiau, gan nad yw’n 
gwarchod y cyhoedd ac y mae’n arwain at 
ddifa cannoedd o gŵn yn ddiangen. 

Byddwn hefyd yn cyflwyno rheoleiddwr niwed 
arlein gyda’r grym i fynnu bod darparwyr 
cyfryngau cymdeithasol yn peidio â rhannu 
cynnwys ar eu llwyfannau sy’n dangos 
creulondeb i anifeiliaid. 

Byddwn yn sicrhau bod unrhyw fewnforion 
mewn cytundebau masnach yn awr ac yn y 
dyfodol yn gydnaws â safonau lles anifeiliaid 
Cymreig ac yn y DG, er mwyn cynnal ein 
safonau uchel presennol a rhoi maes chwarae 
gwastad i’n ffermwyr ni a ffermwyr mewn 
rhannau eraill o’r byd. 

Byddwn yn cryfhau deddfwriaeth yn erbyn 
mewnforio cŵn bach yn anghyfreithlon er 
mwyn tynhau bylchau mewn deddfwriaeth 
sy’n cael eu hecsploetio gan gangiau o 
droseddwyr. 






71 


Lles Anifeiliaid 


Brexit 

Daw 80% o ddeddfwriaeth lles anifeiliaid o gyfraith yr UE ar hyn o 
bryd. Allwn ni ddim ymddiried yn llywodraeth San Steffan ar fater 
lles anifeiliaid. Fel aelodau o’r UE, gall gwledydd fabwysiadu rheolau 
llymach na rhai yn neddfwriaeth lles anifeiliaid yr UE, sy’n gosod 
isafswm safonau. Fodd bynnag, bu Llywodraeth y DG yn gyndyn o fynd 
ymhellach nac isafswm yr UE dros y blynyddoedd diwethaf, gan ofni y 
byddai hyn yn gwanhau natur gystadleuol y DG. 

Os gadawn yr UE, bydd y DG yn ceisio taro bargeinion masnach gydag 
economì'au sydd yn llawer mwy na’i un hi - gwledydd megis UDA sydd 
â safonau lles anifeiliaid llawer is na rhai’r UE. Bydd yn gwneud hynny o 
sefyllfa wan. 

Bydd Plaid Cymru yn mynnu bod cytundebau masnach yn y dyfodol yn 
ceisio cryfhau yn hytrach na gwanhau deddfwriaeth lles anifeiliaid. Fodd 
bynnag, y ffordd orau o sicrhau gwarchod lles anifeiliaid yw atal Brexit, 
gan adael i ni adeiladu ar y sylfeini a roddir gan gyfreithiau’r UE. 








Mae Plaid Cymru eisiau Cymru wir ddwyieithog 
lle gall y dinasyddion ddewis pa iaith i’w 
defnyddio yn eu bywydau bob dydd. Mae 
cefnogaeth eang i’r nod o gael miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae rôl 
allweddol i’r system addysg i greu’r twf sydd 
ei angen ac i wneud rhuglder yn ein dwy iaith 
genedlaethol yn norm. 

I wneud hyn, rhaid i ni gynyddu’n sylweddol 
nifer y siaradwyr Cymraeg ym mhob cwr o’r 
wlad a sicrhau bod gan siaradwyr y cyfle 
i ddefnyddio’r iaith lle bynnag y mynnant. 
Rydym eisiau annog mwy o ddefnydd 
o’r Gymraeg yn y gweithle, yn y sectorau 
cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, ac 
mewn llywodraeth. Byddwn yn defnyddio 
contractau caffael a phrentisiaethau i hybu’r 
defnydd o’r Gymraeg. 

Mae’r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb yng 
Nghymru ac y mae’n bwysig i bawb gael y 
cyfle i ddod yn ddwyieithog. Byddwn yn peri 
bod mwy o addysg Gymraeg ar gael o oed 


meithrin, i addysg bellach ac uwch, yr holl 
ffordd at addysg oedolion. Byddwn yn sicrhau 
system addysg o’r radd flaenaf sydd yn 
wirioneddol ddwyieithog, gan roi cyfle i bawb 
ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Byddai Deddf Addysg Gymraeg yn sicrhau 
fod gan bawb yng Nghymru yr hawl i dderbyn 
addysg cyfrwng Cymraeg. Trwy’r ddeddf 
hon, bydd Plaid Cymru yn gofalu bod gan ein 
dinasyddion yr hawl i ddatblygu sgiliau yn yr 
iaith ar bob lefel yn ogystal â chael yr hawl 
i dderbyn addysg Gymraeg beth bynnag fo 
oedran neu gefndir rhywun. 

Bydd Plaid Cymru yn cadw swydd 
Comisiynydd y Gymraeg, gan sicrhau bod 
y Comisiynydd yn canolbwyntio yn bennaf 
ar weithgareddau sy’n ymwneud a gosod a 
rheoleiddio Safonau’r laith Gymraeg. Byddid 
yn cyflwyno safonau newydd cadarn ym 
maes iechyd, gan sicrhau’r hawl i dderbyn 
gwasanaethau wyneb yn wyneb trwy gyfrwng 
y Gymraeg. 




Yr laith Gymraeg 


Byddwn yn sefydlu mudiad â statws uchel, naill ai hyd braich neu 
wedi ei wreiddio yn Llywodraeth Cymru. Bydd gan y corff hwn 
gyfrifoldeb dros gynllunio iaith cynhwysfawr, hyrwyddo a hwyluso’r 
iaith yn y gymuned, a bydd ganddo’r grym i lywio datblygu polisi ar 
draws pob adran a lefel o lywodraeth. 

Byddwn yn creu Asiantaeth Economaidd fydd yn gyfrifol am 
ddatblygu economi siroedd gorllewin a gogledd-orllewin Cymru. Fel 
un o ranbarthau tlotaf Ewrop, mae gwella ei ffyniant yn hanfodol i fod 
yn sail i iaith a diwylliant Cymru. 

Mae’n hanfodol hefyd fod siaradwyr Cymraeg yn gallu cyrchu a 
defnyddio’r byd digidol yn Gymraeg, fel nad ydynt yn cael eu heithrio 
o gymdeithas sy’n gynyddol ddigidol. Mae gwaith arloesol eisoes yn 
cael ei wneud yng Nghymru a bydd Plaid Cymru yn cefnogi’r gwaith 
hwn, gan gynnwys sefydlu Menter laith Ddigidol er mwyn gwneud yn 
siwr ein bod yn ymdrin â phroblem rhwystrau digidol i’r iaith. 










Bydd Plaid Cymru yn gosod celfyddyd, 
diwylliant ac iaith ynghyd â chwaraeon 
- sydd oll yn rhannau hanfodol bwysig 
o’n traddodiad cymdeithasol a’n ffordd 
o fyw - wrth galon ein holl bolisiau, o 
gyllid llywodraeth leol trwodd at iechyd 
ac addysg a’n polisiau Ewropeaidd. Bydd 
creadigrwydd, arloesedd ac ymdeimlad o le 
yn hollbwysig i Iwyddiant unrhyw economi 
yn yr 21fed ganrif, ac y maent hefyd yn 
dwyn budd cymdeithasol enfawr o ran lles a 
chydlynu cymunedau. 

Byddwn yn cadw mynediad am ddim i 
amgueddfeydd, yn creu Llyfrgell Ddigidol 
Genedlaethol i Gymru, ac yn gweithio gydag 
Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru i greu 
Oriel Genedlaethol unswydd i Gelf Gyfoes. 


Yr ydym yn cydnabod fod gan Gymru lai o 
wyliau banc nac unrhyw genedl arall bron yn 
yr UE. Bydd Plaid Cymru yn gwneud Mawrth 
1 yn ŵyl banc Dydd Gŵyl Dewi cenedlaethol 
yng Nghymru. 

Mae Plaid Cymru am ddatganoli darlledu fel 
y gallwn greu maes chwarae gwastad gyda 
phob cenedl arall yn y DG a rhoi’r grym i 
Gymru benderfynu ar ei pholisi cyfryngau 
a darlledu ei hun. Mewn llywodraeth, fe 
fyddwn yn hybu cyfryngau Cymreig sy’n 
cynrychioli pobl Cymru a’r hyn sy’n bwysig 
iddynt hwy. 












Cred Plaid Cymru mewn cymdeithas deg 
a chyfiawn lle mae pawb yn cael ei drin yr 
un fath ac yn mwynhau’r un hawliau, waeth 
beth fo’u rhyw, ethnigrwydd crefydd neu 
gyfeiriadedd rhywiol. Yn erbyn cefndir Plaid 
Geidwadol sydd yn benderfynol o danseilio 
Deddf lawnderau Dynol, byddwn yn cyhoeddi 
siarter hawliau dynol i Gymru i amddiffyn 
aelodau mwyaf bregus ein cymunedau. 
Byddwn hefyd yn ceisio datganoli’r 
cyfrifoldeb dros ddeddfwriaeth cydraddoldeb 
i Gymru. 

Mae Plaid Cymru yn deall, er gwaethaf y 
cynnydd sylweddol a wnaed, fod menywod 
ar gyfartaledd yn cael eu talu ar gyfraddau is 
yr awr na dynion am waith o’r un gwerth a’u 
bod yn fwy tebygol o fod mewn gwaith rhan- 
amser neu gael eu tangyflogi. 


Yr ydym wedi ymrwymo i annog cyfranogiad 
llawn a chyfartal menywod yn yr economi 
trwy derfynu gwahaniaethu ar sail rhyw yn y 
gweithle a mabwysiadu patrymau gweithio 
mwy hyblyg. Bydd ein polisi o ddarparu 40 
awr o addysg a gofal plant am ddim i blant 
dros flwydd oed yn sicrhau fod gan rieni y 
dewis o ddychwelyd i waith ac arbed cost 
gofal plant. 

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn hyrwyddo 
pob gyrfa fel rhai agored i ddynion a 
menywod. Byddwn yn cefnogi menywod a 
genethod i ddilyn gyrfaoedd mewn ardaloedd 
twf allweddol, yn enwedig mewn meysydd 
STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg 
a Mathemateg). Byddwn yn creu cynlluniau 
mentora i weld mwy o fenywod mewn 
galwedigaethau llai traddodiadol a swyddi 
uwch a gwneud genethod yn fwy ymwybodol 
o’r holl wahanol Iwybrau sydd ar gael iddynt. 
Byddwn hefyd yn cyflwyno byrddau rheoli 
cytbwys o ran rhyw mewn mudiadau sy’n 
derbyn arian Llywodraeth Cymru. 


77 


Cydraddoldeb 


Bydd Plaid Cymru yn ymdrin ag effaith toriadau o achos llymder i 
wasanaethau i fenywod sydd wedi dioddef trais neu gamdriniaeth yn y 
cartref ac yn sicrhau y parheir i gefnogi grwpiau ymylol a bregus mewn 
cymdeithas. 

Credwn fod angen clywed lleisiau a phrofiadau LGBTQI+ a’u cadarnhau. 
Wedi sicrhau cyllid i Glinig Hunaniaeth Rhywedd yn ddiweddar, bydd 
Plaid Cymru yn gweithio i wella’r ddarpariaeth a sicrhau y gellir cyrchu’r 
gwasanaeth yn rhwydd ac mewn da bryd. Bydd gofyn i ysgolion 
yng Nghymru gadw cofrestr o ddigwyddiadau bwlio cysylltiedig â 
rhywioldeb, a gweithredu lle bo angen a dwyn i mewn fyfyrwyr i fentrau 
gwrth-fwlio. Byddwn yn hyrwyddo cyfranogiad pobl LGBT mewn 
chwaraeon, fel rhan o ymdrechion ehangach tuag at ddulliau mwy 
iach o fyw, a gweithio gyda chlybiau a mudiadau i leihau ymddygiad 
homoffobaidd, trawsffobaidd a rhywiaethol. 

Er ein bod yn credu y dylid annog pobl anabl i waith, a’u cefnogi 
yno, nid ydym yn credu ei bod yn briodol mynnu fod pobl anabl yn 
wynebu’r un oblygiadau a bygythiadau o gosb wrth chwilio am waith. 
Byddwn yn sefydlu cynlluniau cyflogaeth gwarchod i’r bobl hynny sydd 
angen amgylchedd fwy cefnogol i ddychwelyd i waith, fel cam tuag at 
gyfranogi’n llawn mewn gwaith, a byddwn yn gweithio gyda chyflogwyr 
achrededig i greu cynlluniau o’rfath. 

Byddwn yn sicrhau bod awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol 
yn darparu tai am oes a rhai mwy addas i bobl anabl, wedi eu haddasu 
at anghenion pobl. Bydd gan bob ysgol fynediad addas i ddisgyblion ag 
anableddau corfforol. Byddwn yn gwneud yn siwrfod gwell cefnogaeth 
ar gael i bobl ag anableddau dysgu, gan gynnwys cynyddu nifer y 
nyrsys arbenigol mewn ysbytai i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
mewn darparu gwasanaethau iechyd. 

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda phobl ddall, gwan 
eu golwg a byddar a’r rhai sy’n colli eu clyw, y mudiadau sy’n eu 
cynrychioli, a gweithwyr proffesiynol, i ddatblygu’r strategaethau 
cenedlaethol i sicrhau mynediad cyfartal ac unedig at y gwasanaethau. 

Bydd Plaid Cymru yn cefnogi diwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd 
i gyflwyno proses lyfnach nad yw’n seiliedig ar feddygaeth. Byddwn 
yn cefnogi ymdrechion i ddiwygio Deddf Cydraddoldeb i gynnwys 
‘hunaniaeth rhywedd’ fel nodwedd warchodedig a symud y defnydd o’r 
termau ‘ailgyfeirio rhywedd’ a ‘thrawsrywiol’ o’r Ddeddf. 





78 


Cydraddoldeb 


Gofalu am Deuluoedd Newydd a Rhai ar eu Prifiant 

Cred Plaid Cymru y dylid cefnogi rhieni i waith ac i gymryd cyfnodau i 
ffwrdd sydd yn adlewyrchu arferion gwaith modern, gan gynnwys gweithio 
hyblyg. Gyda Brexit yn fygythiad gwirioneddol i hawliau gweithwyr, mae 
Plaid Cymru yn ymrwymo i amddiffyn hawl menywod beichiog a mamau 
newydd trwy gefnogi gwaharddiad cyfreithiol ar gyflogwyr rhag diswyddo 
menyw trwy gydol beichiogrwydd, ac eithrio dan amgylchiadau eithriadol 
iawn, a than chwe mis wedi dychwelyd o absenoldeb mamolaeth, fel mae’r 
elusen Maternity Action yn galw amdano. 

Byddwn hefyd yn mynd i’r afael â chamwahaniaethu yn erbyn 
beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle trwy gefnogi’r alwad i ddeddfu 
i ychwanegu adrodd am gyfraddau cadw menywod sy’n dychwelyd o 
absenoldeb mamolaeth at y drefn bresennol o’r adrodd am y ‘bwlch tâl 
rhwng y rhywiau’. 

Gyda chymaint o newidiadau i fywydau rhieni newydd, bydd Plaid Cymru 
yn gweithio i gefnogi iechyd meddwl rhieni yn ystod cyfnod a all fod 
yn llawn llawenydd ond eto yn llawn heriau trwy ymestyn mynediad at 
wasanaethau iechyd meddwl i famau newydd, gan gynnwys mynediad at 
unedau arbenigol mamau a babanod yng Nghymru. 

Byddwn yn mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu rhieni newydd 
trwy sefydlu Rhwydweithiau rheini lleol, wedi’u hysbrydoli gan fenter 
Iwyddiannus Mamma Gruppen yn Sweden. 

Mae Plaid Cymru yn cefnogi’r alwad am ymestyn tâl ac absenoldeb 
mamolaeth a thadolaeth yn achos babanod a enir yn gynamserol (cyn 36 
wythnos o’u cario). 

Dylai deddfwriaeth ddiweddar San Steffan i ddarparu angladdau am ddim 
i fabanod gael ei ymestyn i gynnwys y sawl a gollwyd yn gynnar mewn 
beichiogrwydd. 


Awtistiaeth 

Cred Plaid Cymru y dylid ystyried niwro-amrywiaeth fel mater 
cydraddoldeb, gyda gofyn ar wasanaethau cyhoeddus i wneud 
addasiadau rhesymol wrth gyflwyno gwasanaethau. O’r herwydd, 
byddwn yn gwneud niwro-amrywiaeth yn nodwedd warchodedig dan 
Ddeddf Cydraddoldeb. 

Bydd Plaid Cymru yn pasio Deddf Awtistiaeth i Gymru fydd yn 
mabwysiadu agwedd seiliedig ar hawliau ar gyfer pobl ag awtistiaeth, neu 
yr amheuir y mae ganddynt awtistiaeth ond sydd heb dderbyn diagnosis. 















p * - , 



i r' # 






f> > WÈjj^b 





B . » ■ 














é ’-.ifW/'.. 


A !*í 




Hr V 

’ JgaÊp 






V 1 



|P 1 





fíéîceH 


\ 1 


ì ìi 






öBâc^l 

/ 



^ vl 

# Sll 

./•9J 


/ /ftff. 

BT' ^ M^|Ì| 




Dangosodd argyfwng Brexit fod San 
Steffan yn doredig, a phobl Cymru sy’n 
talu’r pris. Ein Senedd Genedlaethol ni sy’n 
ein gwasanaethu orau - Senedd sy’n fwy 
cynhwysol a chynrychioliadol na San Steffan. 


Plaid Cymru oedd y blaid oedd yn 
gweithio galetaf yn San Steffan. 

Yn y senedd ddiwethaf, gofynnodd 
ASau Plaîtí Cymru fwy o gwestiynau 
seneddol a gwneud mwy o arweithiau 
na’r ASau Llafur, Toriaid a Dem 
Rhyddion oedd yn cynrychioli 
etholaethau yng Nghymru. 


Ond mae gennym ddyletswydd hefyd i 
bobl Cymru i warchod eu buddiannau yn y 
sefydliadau sy’n bod ar hyn o bryd. Dyna 
pam ein bod wedi arwain y ffordd mewn 
ymdrechion i warchod democratiaeth 
gynrychioliadol yn erbyn ymgais Boris 


Johnson i gau’r senedd yn annemocrataidd 
a gweithiodd yn agos gyda phleidiau eraill i 
atal Brexit heb gytundeb. 

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i ailwampio 
system bleidleisio San Steffan, cael gwared 
â’r Cyntaf i’r Felin a’i throi yn senedd a 
etholir dan y system gyfrannol Pleidlais 
Sengl Drosglwyddadwy, lle mae pob 
pleidlais yn cyfrif yr un fath. 

Mae Plaid Cymru yn cefnogi diwygio Tŷ’r 
Arglwyddi fel y daw’n siambr uwch a etholir 
yn uniongyrchol i gynrychioli rhanbarthau 
Lloegr, a chyhyd ag y byddant yn aros yn 
rhan o wladwriaeth y DG, Cymru, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon. 

Byddwn yn arwain ymdrechion i ymestyn 
yr hawl i bleidleisio i bobl un ar bymtheg a 
dwy ar bymtheg yn etholiadau San Steffan, 
a byddwn yn ymgyrchu i roi i ddinasyddion 
yr UE a phawb sydd yn drigolion parhaol yr 
hawl i bleidleisio ym mhob etholiad. 







81 



Diwygio San Steffan 


Mae beiau San Steffan yn sylfaenol. Mae pensaernì'aeth wrthwynebus 
y siambr yn annog gelyniaeth a diffyg ymddiriedaeth rhwng pleidiau 
gwleidyddol. 


Roedd Plaid Cymru ar flaen y frwydr gyfreithiol yn erbyn 
gweithred anghyfreithlon Boris Johnson i atal y Senedd, 
gyda Hywel Williams, Liz Sav lle Roberts, Jonathan Edwards 
a Ben Lake oll yn llofnodi’r achos yn Llys Sesiwn yr Alban. 
Byddwn yn parhau i weithio ar draws y pleidiau i amddiffyn 
democratiaeth bob cyfle a gawn. 


Byddwn yn canslo cynlluniau i dalu £5bn am adfer ac adnewyddu 
Palas San Steffan. Yn lle ail-greu senedd na welodd fawr ddim diwygio 
ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg, byddwn yn ymgyrchu i symud 
y Senedd allan o Lundain, er mwyn codi siambr sy’n annog dadlau 
gwâr ac sydd â digon o seddi i’r 650 AS. Byddwn hefyd yn cefnogi 
dileu’r drefn bleidleisio hynafol ac aneffeithiol yn San Steffan lle mae 
ASau yn cerdded trwy lobì'au am oriau. Yn hytrach, byddwn yn cefnogi 
pleidleisio electronig, gan roi amser i ASau gynrychioli eu hetholwyr. 

Ar hyn o bryd, mae gan bron i un o bob pump AS waith taledig 
rheolaidd y tu allan i’r senedd. Byddwn yn arwain ymdrechion i gryfhau 
cod ymddygiad yr ASau, i gynnwys terfyn uchaf o enillion ychwanegol 
wedi’u gosod ar ddim mwy na hanner eu cyflog rheolaidd. 

Ar hyn o bryd, mae 17 Aelod Cynulliad a saith AS Cymreig sy’n cyflogi 
aelodau o’u teuluoedd eu hunain ar draul y cyhoeddus. Boed yn y 
Senedd, San Steffan neu Frwsel, ni fydd gwleidyddion Plaid Cymru yn 
cyflogi aelodau o’u teuluoedd. 


Fel aelodau o’r Pwyllgor Materion Cymreig dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf, mae Ben Lake a Jonathan Edwards o’r 
Blaid wedi craffu ar Lywodraeth Prydain ar faterion megis 
y bwriad y gau gwaith Ford ym Mhen-y-bont, Bargeinion 
Dinesig a Bargeinion Twf yng Nghymru, Cymru a’r Lluoedd 
Arfog, datganoli Treth Teithwyr Awyr i Gymru, ac effaith 
Brexit ar Gymru. 





82 


Diwygio San Steffan 


Byddwn yn rhoi buddiannau pobl Cymru uwchlaw gwahaniaethau 
pleidiol gan beidio ag annog iaith sydd yn annog casineb neu ddiffyg 
parch. Yr ydym yn ymrwymo i lefel o barch a phroffesiynoldeb rhwng 
cydweithwyr yn San Steffan. 


Cenedligrwydd ar Ffurflenni Etholiadol 

Ar hyn o bryd, mae dogfennau cofrestr etholwyr swyddogol yn ein 
gorfodi i nodi hunaniaeth fel Prydeinig, nid Cymreig. Mae hyn yn sarhad 
ar y 58% o bobl yng Nghymru sy’n dweud mai Cymry yn unig ydynt, nid 
Prydeinwyr. Byddwn yn cyflwyno Mesur yn y Senedd i newid y gyfraith 
etholiadol fel y cydnabyddir pob hunaniaeth genedlaethol- Cymreig, 
Prydeinig, Albanaidd, Seisnig a Gwyddelig - fel dewisiadau swyddogol. 

Byddwn yn rhoi cyfle i bobl nodi hunaniaeth Gymreig ar eu pasbort, 
yn ogystal â’r cyfle i gael baner Cymru, baner Prydain, neu ddim un, ar 
drwyddedau gyrru. 

Yr laith Gymraeg yn San Steffan 

Chwe blynedd ar hugain wedi Deddf yr laith Gymraeg, mae siaradwyr 
Cymraeg o hyd dan anfantais yn San Steffan. Mae gan siaradwyr 
Cymraeg hawl i ohebu â phob Gweinidog a chyrchu’r holl wasanaethau 
llywodraethu a seneddol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dylai ASau fod â’r hawl i siarad Cymraeg yn siambr Tŷ’r Cyffredin fel y 
gall eu holl etholwyr deimlo eu bod yn cael eu cynrychioli. 


















Mae Plaid Cymru eisiau gweld Cymru yn rhan 
o gymuned fyd-eang lle byddwn yn gweithio 
gyda’n gilydd i gadw ein gilydd yn ddiogel. 

Mae’r Toriaid a Llafur eisiau gwario biliynau 
o bunnoedd ar adnewyddu system arfau 
niwclear aneffeithiol a diangen. Mae Plaid 
Cymru yn benderfynol o atal adnewyddu 
arfau dinistr eang a dileu Trident. Byddwn 
yn gwrthwynebu pob ymgais i adleoli arfau 
niwclear yng Nghymru nac yn nyfroedd 
Cymru. 

Yn hytrach, byddwn yn lleoli ein catrodau 
gartref yng Nghymru gyda llu amddiffyn 
sy’n derbyn cyllid a gofal priodol. Byddwn 
hefyd yn gweithio gyda llywodraeth y DG ac 
asiantaethau eraill ar amddiffynfeydd seibr 
i atal ymosodiadau technoleg ar Gymru a 
gweddill y Deyrnas Gyfunol. 


Cred Plaid Cymru, ac eithrio am gytundebau 
rhyngwladol sy’n rhwymo, y dylai’r 
penderfyniad i fynd i ryfel fynnu cefnogaeth 
y pedair cenedl ac yr ydym yn mynnu 
cynnal pleidlais yn y Senedd cyn unrhyw 
ymyrraeth filwrol a gefnogir gan y DG mewn 
materion tramor. Mae gan bobl Cymru hawl 
ddemocrataidd i gefnogi neu wrthwynebu 
ymyriadau o’r fath. 

Bydd Plaid Cymru yn cymryd y cyfrifoldeb 
dros gyn-aelodau Cymreig o’r lluoedd 
arfog. Mae un llywodraeth ar ôl y llall wedi 
anghofio cyn-filwyr, a chyda chynifer yn 
parhau i ddioddef problemau iechyd corfforol 
a meddyliol heb fawr o allu i gyrraedd y 
gwasanaethau maent eu hangen. Byddwn 
yn gwneud yn siwr fod cyn-filwyr yn derbyn 
gofal iechyd rhagorol, gan gynnwys gofal 
iechyd meddwl, a thai digonol. 













Mewn llywodraeth, bydd Plaid Cymru yn 
datblygu polisi rhyngwladol i Gymru sydd yn 
adfer ein sefyllfa fel cenedl fasnachu o bwys. 
Byddwn yn cyflwyno Cymru Rhyngwladol, 
fydd yn gyfrifol am ddenu busnesau, doniau 
a diwydiant newydd o bob cwr o’r byd, ond 
hefyd am roi Cymru ar fap y byd i’n hallforion 

Byddwn hefyd yn sefydlu, fel yn Iwerddon, 
Asiantaeth Fenter Genedlaethol, fydd yn 
gyfrifol am ddatblygu yng Nghymru. Un o 
gyfrifoldebau allweddol y corff hwn fydd 
sicrhau buddsoddiad cyfartal a chynaliadwy 
ar hyd a lled. 


Mae Ben Lake o’r Blaid wedi creu 
cysylltiadau gyda’r Gymdeithas 
Gonsylaidd yng Nghymru i bwysleisio 
pwysigrwydd cynrychiolaeth 
ddiplomataidd. Cododd y mater trwy 
ddadl yn Neuadd San Steffan ym 
Mehefin 2019. 


Bydd Plaid Cymru yn parhau i gefnogi 
dirprwyaethau masnach strategol ar draws 
y byd i feithrin ymwybyddiaeth o Gymru 
mewn tiriogaethau newydd a manteisio ar 
gyfleoedd newydd a grëir gan hyn i greu 
swyddi. Byddwn yn cyhoeddi cyfres o 
egwyddorion trafod masnach, gan gynnwys 
rhai ar gyfer safonau llafur ac amgylcheddol, 
ac amddiffyn hawliau lleiafrifoedd diwylliannol 
ac ieithyddol. 




87 



Cymru A’r Byd 


Byddwn yn annog gwledydd eraill i sefydlu cynrychiolaeth 
ddiplomataidd yng Nghymru, gan gymryd ein hysbrydoliaeth o wledydd 
megis Catalonia a Québec, y mae eu prifddinasoedd yn gartrefi i 
ddwsinau o Gonsyliaethau Cyffredinol a Chonsyliaethau, ac sydd wedi 
dod i’ramlwg fel canolfannau rhyngwladol ffyniannus. 


Pan oedd yn gadeirydd y Grẅp Seneddol Trawsbleidiol 
ar Gatalonia, Hywel Williams o Arfon oedd y prif lais yn 
San Steffan yn erbyn gorthrwm gwladwriaeth Sbaen yng 
Nghatalonia. Arweiniodd cwestiwn brys Hywel yn Hydref 2019 
at gefnogaeth drawsbleidiol i amddiffyn rhyddid a hawliau sifig 
yng Nghatalonia, gan ddenu sylw yn y wasg ryngwladol. 


Byddwn yn sefydlu perthynas ffurfiol rhwng Llywodraeth Cymru a’r 
Gymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru fel man cychwyn i ddatblygu 
strategaeth i annog mwy o gynrychiolaeth ddiplomyddol yng Nghymru, 
gan ddwyn ynghyd fusnesau allweddol gyda’r un nod o gyfoethogi 
economi Cymru. 

Byddwn yn galw am aelodaeth gysylltiol i Gymru o UNESCO, y 
Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth, a’rSefydliad Morol Rhyngwladol. 


Twristiaeth 

Mae Plaid Cymru yn cydnabod pwysigrwydd y diwydiant twristiaeth 
ledled Cymru fel cyflogwr, ac fel ffordd o ddenu buddsoddiad i’r wlad. 
Rydym eisiau hybu Cymru fel cyrchfan twristiaeth cynaliadwy, o safon 
uchel gyda gweithgareddau a phrofiadau seiliedig ar ein hadnoddau 
naturiol, ein cynnyrch, ein harfordir a’n tirwedd unigryw, a’n hiaith, 
diwylliant a’n treftadaeth. 

Byddwn yn cynyddu’r arian ar gael i hybu twristiaeth fel y gall Cymru 
gymryd ei lle ymysg cyrchfannau gorau’r byd. 

Ar hyn o bryd, mae’r diwydiant twristiaeth yn cael ei ddal yn ôl gan 
drethi annheg a Llywodraeth sydd yn methu â hybu Cymru fel cyrchfan 
dwristiaeth i’r byd. Mae Plaid Cymru eisiau gweld TAW twristiaeth 
ar groesawu wedi ei dorri i 9% i roi Cymru ar y blaen yn y farchnad 
dwristiaeth ryngwladol. 




88 


Cymru A’r Byd 


Byddwn yn sefydlu Academi genedlaethol i’r sector twristiaeth Gymreig 
i ddarparu dysgu ymarferol o brentisiaethau i lefel gradd, fydd yn cynnig 
datblygiad galwedigaethol a phroffesiynol o’r radd flaenaf i weithwyr ar 
draws y sector. Byddwn hefyd o blaid aelodaeth gysylltiol o Sefydliad 
Twristiaeth Byd y CU. 

Byddwn yn gwella profiad ymwelwyr trwy sicrhau’r canlynol: 

• Fod gwasanaethau a gwybodaeth unedig ar gael fel y gall ymwelwyr 
aros yn agos at ddigwyddiadau. 

• Fod gan westai’r wybodaeth ddiweddaraf am dwristiaeth. 

• Fod cludiant cyhoeddus ar gael pan fydd ei angen. 

• Fod gwestai yn darparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf, gan 
gynnwys defnyddio ieithoedd tramor. 

Byddwn yn cefnogi datblygu safleoedd gwersylla bwrdeistrefol sy’n cael 
eu rhedeg yn lleol yn ein trefi a’n dinasoedd. 

Byddwn yn lansio blwyddyn Dathlu Cymru i hybu twristiaeth ledled y 
wlad. 





